GRAMATIKAL NA ISKETS 
NG 


TAGEBULOS 


Victor C. Antonio 


Bilang pagtupad sa kinakailangan para sa 
kursong Masterado ng Arte sa Linggwistiks 
Kolehyo ng Sosyal-Sayans at Pilosopiya 
Unibersidad ng Pilipinas-Diliman 


May 2007 


Ang tisis na ito na pinamagatang “Gramatikal na Iskets ng Tagebulos” na 
sinulat at ipinagtanggol ni Victor C. Antonio bilang bahagi ng pagtupad sa 
mga pangangailangan para sa digring Masterado ng Arte sa Linggwistiks 
sa Programang Gradwado ng Kolehyo ng Sosyal-Sayans at Pilosopiya, UP- 


Diliman, ay malugod na tinatanggap. 


Prof. Emilita L. Craz 


Tagapayo 


Tinatanggap bilang bahagi ng pagtupad sa mga pangangailangan para sa 
digring Masterado ng Arte sa Linggwistiks sa Programang Gradwado ng 


Kolehyo ng Sosyal-Sayans at Pilosopiya, UP-Diliman. 


b Dr. Zosimo E. Lee 


Dekano 


Departamento ng Linggwistiks 
Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 
Unibersidad ng Pilipinas 

Diliman 


27 Abril 2006 


ZOSIMO E. LEE, Ph.D. 

Dekano 

Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya 
U.P Diliman, Quezon City 


[Paraanin sa kinuukulan] 
Mahal na Dekano Lee: 


Inirerekomenda ko po ang pagbuo ng sumusunod na panel para sa oral defens ng tesis ni 
G. VICTOR C. ANTONIO na may pamagat na “Ang Gramatikal na skets ng Tagebulos” 
para sa MA (Linggwistiks). Kaugnay nito, inirerekomenda ko rin ang pag-iskedyul ng 
nasabing oral na defens sa 12 Mayo 2006, 1:00-4:00 ng hapon sa PH 109 


Iminumungkahing panel para sa oral na defens ang sumusunod: 


Emilita L. Cruz - Tagapayo 
Rosario Alonzo - Kritik/Tagabasa 
Irma Peneyra — Kasapi 
Representatib ng Dekano 


Sumasainyo, 


WA ak 

EMILITA L. CKUZ 
Tagapayo/Tagapangulo 
Departamento ng Linggwistiks 


REGOMMENDING APPROVAL Approved 
Bernadette t.Abrera PhD. ama. Lee 


Coordinator 
(sep Graduate Poste m Dean, CSSP 


| 


ND — 5S; T——T—— IR — 1 S— 
2110-2"° Palapag-Bulwagang Rizal-Unibersidad ng Pilipinas-Lunsod Ouezon-Pilipinas:1101-9269887-9205301 lok 7419 


Dr. Zosimo Lee 

Dean 

College of Social Sciences and Philosophy 
University of the Philippines Diliman 


Mahal na Dekano Lee: 


AIM 
bui 
aya kai 


April 25, 2006 


Nais ko pong ipabatid sa inyo ang kahandaan ni G. Victor C. Antonio para 
sa oral na depensa ng kanyang tesis na pinamagatang Gramatikal na Iskets ng 
Tagebulos. Ginawa na ni G. Antonio ang ilang mungkahi para mapabuti ang 
kanyang papel. Inaasahang mas mapapaganda pa ang papel matapos ipailalim 
ito sa pagsusulit mula sa iba pang miyembro ng kanyang panel. 


Ang gramatikal na pag-aaral sa mga wika sa Pilipinas tulad ng Tagebulos 
ay magpapayaman sa mga pananaliksik panglingguwistika ng bansa. 


Gumagalang, 


ROSARIO ( ALONZO, Ph.D. 


Kritiko 


RECOMMEND PROVAL 
Bernadette t. Abrera PhD. | 
Coordinator 
Cssp Graduaie Program 


Approved 


Dr. Zosimo E. Lee 
Dean, CSSP 


TUNGKOL SA SUMULAT 


Buong pangalan: Victor Corpus Antonio 


Katayuang Sibil: Binata 
Tirahan: Sto. Tomas, Aliaga, Nueva Ecija 3111 
Mga Magulang: Venancio L. Antonio 

Maura DJ. Corpus-Antonio 
Nagtapos ng pag-aaral sa: 


Mababang Paaralan ng Sto. Tomas 
Sto. Tomas, Aliaga, Nueva Ecija 


Mataas na Paaralan ng Nueva Ecija 
(Nueva Ecija High School) 
Cabanatuan City, Nueva Ecija 


FEBIAS College of Bible 
Karuhatan, Valenzuela City 


Metro Manila 


Kurso: Bachelor of Arts in Theology 


PAGKILALA 


Sa pag-aaral ko naron ang suporta ng mga magulang ko, kapatid at 
pamangkin. Ang iskolarsyip ng Unibersidad ng Pilipinas — Diliman. Ang 
mga naging profesor ko. Ang mga naging estujante ko sa Nueva Ecija. 
Ang naging adbayser ko. Ang mga naging informant ko. Ang naging kritik 
ko. Ang mga naging myembro ng oral-defens ko. Ang sinumang nakilala 


ko na nagbigay ng kagandahang-luob. 


ABSTRAK 


Tungkol sa gramatikal na iskets ng Tagebulos ang pag-aaral na ito. 
Sa tsapter | binabanggit ang layunin ng pag-aaral at ang kahalagahan 
nito, ang metodolohiyang ginamit, at ang rebyu ng ilang releyted na pag- 
aaral. Dinidiskas sa tsapter 2 ang mga tunog ng Tagebulos at ang bawat 
distingktiv-fitsur ng bawat tunog, ang pagbabago ng tunog dahil sa 
pagkawala o pagkakaron dito ng partikular na distingktiv-fitsur, at ang 
mga rul ng pagbabago ng tunog. Sa tsapter 3, ang pagbubuo ng mga 
salita sa pamamagitan ng afiks. Sa tsapter 4 dinidiskas ang iba't-ibang 
freys na ginagamit sa pagbubuo ng iba't-ibang klase ng sentens, ang 
sintaks ng verb sa voys, at sa keys at aspek nito. Sa huli ng tsapter, ang 
morfosintaktik na rul ng infleksyon ng verb. At sa tsapter 5 ay ang 


samari, kongklusyon at rekomendasyon. 


111 


MGA SIMBOL AT ABRIVYEYSYON 


di pagkakaron 
bawndari sa kaliwa't kanan 
opsyunal 

hinto 

bawndari ng fonolojikal na representasyon 
o, sa o kapag 

lengt 

bawndari ng fonetik na representasyon, obligatori 
kinalalagyan 

kamuka ng naunang form 
aksent 

meron, ay isinaina, at 
katumbas. ay nagiging 
ay nagiging 

wala, nawawala 

una 

huli 

antepenultima 

abilitativ 

Adverb 

Adverb-preys 

afiks 

Ajektiv 

Ajektiv-preys 

akyut, akyusativ 
aksidental 

aktor 

antiryor 

bak 

benefisyari 

Definitayser 
Definitayser-preys 
deleyed-rilis 

direksyunal 

gagawin 

glotal 

ginagawa 

ginawa 

gowl 

grevv 

hay 

hinto 

imperativ 


infinitiv 
instrumental 
Istraydent 
konsonant 

unang konsonant 
konsonantal 
kontinyuwant 


kosal 


Komplimentayser 
Komplimentayser-preys 
konjangsyon 

koronal 


labyal 
lateral 
low 


lokativ 


Nawn 
nasal 


Negeysyon 
Negeysyon-preys 
nominativ 
Nawn-preys 
oksilyari na salita 


open 


penultima 
Preposisyon 
palatal 
partisipativ 


Preposisyon-preys 


rut 
rawnd 


referensyal 
resiprokal 
Sentens 
sabjangtiv 


silabik 


sonorant 


tens 
ultima 


Verb, vawel 
unang vawel 


VOYS 


Verb-preys 


V 


Tsapter 1. 


1.1 
1.2 
1.3 


1.4 


Tsapter 2. 


2.1. 


2.1 
2.1 
2.1. 
2.1. 
Ala 
2.1. 
21. 
2.2. 


TEYBOL NG KONTENT 


Introdaksyon 

Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral......... 
. Metodoloji... 
. Tsuretikal na Balangkas...... 


. Revyu ng Releyted na Pag-aaral........................ 


Fonoloji 


Mga Tunog... 
| Mga Vawel 


.2. Mga Konsonant... 


3. Mga Semivawe! 

4. Inventort ng Mga Tunog... 
4.1 
4.2. Mga Diftong. 
4.3 Mga Konsonant 


Ang Silabol 


Mga Vawel 


. Mga Distingktiv-fitsur 

. Ang Tunog at Mga Distingktiv-fitsur Nito... 

. Ang Patern ng Pagbabago ng Tunog... 

1 Mga Representasyon 

5.2. Mga Proseso ng Pagbabago ng Mga Tunog... 
2] 
.2.2. Sa Mga Istem na May Infiks na —ulu- 
a 


Sa Salitang eyen ‘hindi’ 


2 
.2.5. Sa Mga Rut na May Prefiks na pang- 


J 
DI NWN WN A 


IN 


Sa Mga Rut na may Verb-forming na Safiks na —in/—an.. 


. Sa Mga Rut na May Nawn-forming na Safiks na —an.. 


. Sa Mga Rut na May Verb-forming na Infiks na —um-.. 
Sa Mga Rut na May Verb-forming na Prefiks na maka-.. 


2.5.2.8. Sa Mga Rut na May Ajektiv-forming na Prefiks na ma-.. 


Tsapter 3. Morfoloji 
om ne ae an rn an abi 


3.1.1 Prefiks at Rut........................ dia da ee 


3.1.2. Safiks at Rut...... 
32. Verb. 

3.2.1 Prefiks at Rut... 
3.2.2. Rut/Istem at Infiks... 
3.2.3. Safiks at Rut... 

3.3. Ajektiv 


3.3.1 Prefiks at Rut/Istem..... 


3.3.2. Rut at Infiks... 
3.4. Pronawn. 

3.4.1 Personai 

3.4.1 1 Nominativ 
3.4.1.2. Jenitiv 

3.4 13 Lokativ/Posesiv 
3.4.2 Dimonstrativ 
3.4.2.1 Nominativ 
3.4.2.2 Jenitiv 
3.4.2.3 Lokativ 
3.4.2.4. Komparativ 
.4.3 Interogativ 
.5.Keysmarker 


5.1 Artikel 


UU Ww o bu 


5.2. Preposisyon 


Tsapter 4. Sintaks 


4.1 Mga Preys... 
4.2. Mga Sentens... 


4.2.1 Mga Simpol na Sentens... 


Vii 


32 


49 
49 


VY N NN N N MV M Ww 


ES 


2 
2.2 Pasiv 
2 


1.1 Predikativ 
1 1 Definit 
1 1.2. Indefinit 


paaa 


1.3 Sitweysyunal....... 


p_i  w— 


2. Nampredikativ 

1.2.1 Eksistensyal 

1.2.2. Mitsurolojikal 
1.2.3 Temporal 


1.2.4. Deskriptiv 


.2. Mga Kompawnd na Sentens. 


. Mga Kompleks na Sentens.. 
Sintaks ng Verb. 
1 Agriment sa Sabjek.. 


.2 Voys 


2 Aktiv 


3 Midel 


.3 Keys ng Verb 


4 Aspek ng Verb 
41 Aspektwal na Infleksyon ng Verb 
4 


2 Morfosintaktik na rul ng infleksyon ng Verb 


Tsapter 5. Samari, Kongklusyon at Rekomendasyon 


Dr 
ae 
53 
54 
Ja 


Biblyografi 


Introdaksyon 
Fonoloji 
Morfoloji 
Sintaks 


Kongklusyon at Rekomendasyon 


vili 


TSAPTER 1. INTRODAKSYON 


Ayon kay Constantino (1998), marahil ay halos isang daan at sampung 
mga katutubong wika meron dito sa Pilipinas. Sa dami ng wikang ito ay 
nabibilang ang isang wika na malaon ng sinasasalita at naririnig sa komyuniti ng 
mga katutubong Filipino na malaon na ring naninirahan sa Lumang Matawe, 


Dinggalan, Aurora. Ito ang wikang tinatawag na Tagebulos ng mga katutubo. 


1.1. Layunin at Kahalagahan ng Pat-aaral 

Nilalayon ng pag-aaral na ito na makapagbigay ng diskripsyon at analisis 
ng at para sa wikang Tagebulos sa katangiang fonolojikal, morfolojikal at 
sintaktikal na tinataglay nito batay sa mga deytang nakalap at aveylabol. Para sa 
fonoloji, tatakaing ipaliwanag ang mga fonolojikal na proseso ng pagbabago ng 
mga tunog. Tatalakayin para sa morfoloji ang mga afiks na ginagamit sa 
pagbubuo ng mga salita. At para sa sintaks, tatalakayin ang mga preys, hihimay- 
himayin ang pagbubuo ng mga sentens, at susubukang ibigay ang mortosintaktik 
na rul ng infleksyon ng verb sa aspek. Inaasahan na makapagkokontribyut ang 
pag-aaral na ito sa pagpapatuloy na pag-aanalays ng mga katutubong wika sa 


ating bansa. 


1.2. Metodoloji 
Sinimulan ang pag-aaral sa gramatikal na iskets ng wikang Tagebulos sa 
pagpunta sa baryo ng Lumang Matawe, Dinggalan, Aurora. Mula Maynila 


papunta ron ay humigi't-kumulang na walong oras at humigi't-kumulang apat 


na oras mula sa Aliaga, Nueva Ecija. Duon kinalap ang karamihan sa mga 
deytang kinakailangan sa pamamagitan ng pakikinig sa mga huntahan, 


kantahan, biruan at tawanan, paglalaro at pagtatrabaho ng mga naruon na 


mga bata, mga kabataan, at mga matatanda. Sinundan ito ng pagpapasagot ng 
pasulat sa mga nakasulat na ilisiting-matiryal sa mga marurunong bumasa at 
sumulat at pagteteyp-rikcrd ng mga sinulat nila habang binabasa nila ng 
malakas. Pagkatapos kalapin ang mga deyta ay dinoboltsek ang mga iyon sa 
Aliaga, Nueva Ecija sa tulong ng mga neytib-ispiker na sila Berling 
Agbayani, Michael Valencia, at Freddie Fajardo na isa-isang isinama ng 
risertser sa kanilang bahay dahii maulan ng mga araw na yon o sa 
kakulangan ng mga gamit na kinakailangan. Maraming deyta ang nadagdag 


mula sa bawat isa sa kanila samantalang dinodoboltsek ang mga iyon 


1.3. Tsuretikal na Balangkas 

Iba ibang mga ginawa ang pinagsama-sama para maitayo ang balangkas 
ng pag-aaral na ito. Sa tsapter 2, ginamit na basihan ang jenerativ na 
fonoloji ayon kila Chomsky at Halle sa pag-aanalays ng mga tunog. Sa 
tsuring ito ng fonoloji ang pagbabago ng mga tunog ay may histori ng 
pagbabago mula sa tinatawag na fonolojikal na representasyon papuntang 
fonetik na representasyon. Ang histori ng pagbabago ng mga tunog ay 
naglalaman ng mga fonolojikal na rul na may order na sinusunod. Ang 
bawat fonolcjika! na rul av inirerepresent ng mga simbol 

Sa tsapter 3, ginamit ang tradisyunal na aprowts at ang sariling analisis 


ng risertser sa pagbubuo ng mga kompleks na salita sa pamamagitan ng 


Im 


afiks. Base sa tradisyunal na aprowts sa morfoloji ang kompleks na salita ay 
binubuo ng rut o istem at ng afiks. Base sa sariling analisis ng risertser sa 


infleksyon ng verb sa aspek at order ng infleksyon nito ang sabjangtiv na 
aspek ang unang form na pinakaginagamit sa pagbubuo ng iba pang 
infleksyon ng verb sa aspek. 

Sa tsapter 4, ginamit ang analisis ni Constantino. Base sa kanyang 
analisis ang mga simpol na sentens ay maigugrupo sa predikativ at sa 
nampredikativ Ang mga predikativ na sentens ay maigugrupo sa definit, sa 
Indefinit, at sa sitweysyunal na sentens. Ang mga nampredikativ ay 
maigugrupo sa eksistensyal, mitsurolojikal, temporal at deskriptiv Ginamit 
din sa tsapter na ito ang jenerativ na tsuri ng sintaks Base sa tsuring ito ang 
sentens ay najejenereyt sa pamamagitan ng mga preys-istraktsur na rul na 
may order na sinusunod. Ang bawat preys-istraktsur na rul na 
inirerepresent ng mga simbol ay umaaplay isa-isa sa dip-istraktsur at ang 
huling aplikeysyon nito ang kinalalabasan ng sarfeys-istraktsur na syang 


sentens 


1.4. Revyu ng Releyted na Pag-aaral 
Ang mga releyted na pag-aaral para sa wikang ito ay ang mga 


sumusunod 


1.4.1. The Phonemes of Umiray Dumagat and a Suggested Ortography 
(Macleod) 
Deskriptong pamamaraan ang ginamit ni Macleod sa kanyang sinulat 


Diniskas nya ang mga fonim ng Umiray Dumagat at nagbigay sya ng mga 


halimbawa ng minimal-peyr at alofown Ipinakita nya ang distribyusyon ng 


wp 


mga vawel. Sa bandang huli'y nagsajes sya sa p. gsulat ng letra ng mga 
tunog ng Tagebulos na kagaya ng mga letra ng Tagalog.. 

1.4.2. The Sentence Patterns of Twenty-six Philippine Languages 
(Constantino, 1965) 

Ang papel na ito ang kauna-unahang analisis tungkol sa kaayusan ng 
mga sentens ng dalawampu't-anim na mga wikang sinasalita sa Pilipinas. 
Malaking kontribusyon ni Constantino sa larangan ang paggrupo ng inga 
sentens ayon sa pagkakaron ng definitayser, sabjek, predikeyt, o pangalan ng 
sintaktik na kategorya. Gumawa rin sya ng mga rul sa pagdidirayv ng mga 
sentens na ang pinakabeys ay ang definit na simpol na predikativ na sentens. 
Mula sa beys na sentens ay nadidirayv ang mga indefinit at sitweysyunal na 
sentens na predikativ 
1.4.3. The Deep Structures of the Philippine Languages (Constantino, 
1970) 

Nirevays ni Constantino ang nauna nyang rul sa pagbubuo ng sentens. 
Mula sa sentens na binubuo ng nawn-preys at predikeyt (S ---> NP + Pred), 
ito ay naging sentens na binubuo ng definitays-verb at komplement-preys at 
opsyunal na adverb (S ---> DV + KP (Adv)). Naging prominent ang fangsyon 
ng kompliment sa bagong rul nyang ito. Iniuna nya sa sentens ang verb at 
nilagyan ng Adv na opsyunal sa dulo. Sa bagong rul na ito ay naging mas 
malawak ang sakop sa pagdidirayv ng marami pang sentens kahit na naging 
mas kakaunti ang mga rul sa pagdidirayv ng mga ito. Sa madaling salita, 


naging mas prodaktivo ang nirevays na mga rul. 


1.4.4. The Contemporary English-Filipino Dictionary (Constantino. 
1999) 

Sa diksyunaring ito, ipinropows ng otor na ang verb ay naiinflek sa 
form na infinitiv, futyur o kontempleytiv, pas o komplited, progresiv o 
kontinyus o habitwal, at/o sa form na imperativ at/o isteytiv. Ayon sa kanya 
ang mga kompliment-marker ay aktor, gowl, benefisyari, 
lokativ/direksyunal, instrumental, kosativ, at referensyal. Base rin sa mga 
fangsyon na ito ay iginrupo nya ang mga vebal na afiks na ayon din sa kanya 
ay may mowd at voys. Mahalagang kontribusyon sa larangan ang infleksyon 
na isteytiv na bagong dagdag sa infleksyon ng verb, ang revays na fangsyon 
ng mga keys-marker, at ang paggrupo ng mga verbal na afiks ayon sa mining 


at fangsyon. 


1.4.5. The Sound Pattern of English (Chomsky and Halle, 1968) 

Ang librong ito ay naglalaman ng tsuri ng fonoloji na tinatawag na 
Jenerativ. Sa pamamagitan ng tsuring ito ipinapaliwanag ang mga 
pagbabagong nangyayari sa tunog ng Ingles mula sa ipinapalagay na 
simulang tunog na nasa fonolojikal na representasyon hanggang sa maging 
tunog na tinatawag na fonetik na representasyon. Pinakasenter sa tsuring ito 
ang kahaiagahan ng pagkakaron o pagkawala ng distingktiv-fitsur sa tunog 


gayundin ang mga pinaigsing rul na fonolojikal. 


TSAPTER 2. FONOLOJI 


Tunog ang form at tagapagdala ng oral na komunikasyon. Ang 
kahalagahan nito sa wikang Tagebulos ay namamalas sa kahirapan sa pag- 
intindi at pagprojus ng akma at tamang tunog ayon sa patern ng mga tunog 
sa wikang ito. Tulad na lang ng Ingles na mahirap sa maraming Filipino na 
unawain ang mga tunog pag galing sa mga taal na nagsasalita ng Ingles. 
Parang bingi ang tenga natin sa mga tunog ng Ingles kahit pa man iiakas. At 
kung bibigkasin pa ang mga tunog ng Ingles kaparis ng pagbigkas ng mga 
taal na nagsasalita nito ay lumilitaw ang ganap na kahirapan dito. 

Ganito rin sa wikang Tagebulos sa parte ng mga Filipinong hindi 
marunong nito gaya ng mga Tagalog. Halimbawa, kapag sinabi ng isang taal 
na Tagebulos ang mga tunog na [kew] ‘kahoy’ ay mahirap para sa isang 
Tagalog na marinig o isulat ang dalawang huling tunog. Maaaring ang dinig 
o bigkas nya dito ay [kyo] o [keyo] o [kewo] o kaya'y [kawo]. Matatama 
lamang sya sa pakikinig at pagbigkas kung malalaman nya at makakasanayan 


ang mga tunog at ang patern ng mga tunog na syang didiskasin sa tsapter na 


ito. 
2.1. Mga Tunog 


Ang mga tunog sa Tagebulos ay: 


2.1.1. Mga Vawel 


2.1.1.1. [a] 


Ang vawel na ito ay sinasabi ng ang labi ay nasa natural na nubog. 
Nakalatag ang dila. Nakabuka ang bibig ng parang may isusubong pagkain. 


Pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.1.2. [e] 


Sinasabi ito ng ang buka ng bibig ay mejo maliit sa pagbigkas sa [a]. 


Nakasulong ang dila at binabatak ang labi. Pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.1.3. fil 
Nagtaiagpo o halos nagtatagpo ang mga ngipin sa may gawing ilong at 
ang mga ngipin sa may gawing baba pag sinasabi ito. Tumutulak pasulong 


ang dila habang binabatak ang labi. Pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.1.4. [o] 


Nakabuka ang bibig pag binibigkas ito ng kasimabuka sa pagbikas ng 


[e]. Nakapabiiog ang labi at binabatak ang dila. Pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.1.5. [u] 


Binibigkas ang tunog na ito na kasing sarado ang bibig pag binibigkas 


ang tunog na [1]. Nakapabilog ang labi at hinahatak ang dila. 


2.1.2. Mga Konsonant 


2.1.2.1. (bj 


Pinaglalapat ang labi sa may gawing ilong at ang labi sa may gawing 


baba. Pinipigil ng iabi ang hangin. Habang pumapasok sa bibig ang hangin, 


pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.2.2. [k] 


Nagtatagpo ang malambot na ngalangala na tinatawag na vilum at ang 


rut 0 puno ng dila pag sinasabi ito. Pinipigil nila na lumabas ang hangin. Di 


pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.2.3. [d] 


Sa pagbigkas sa tunog na ito tumatapal ang dulo ng dila sa magaspang 
na bahagi na likod ng gilagid sa alvyolar-rij at napipigil ang paglabas ng 
hangin na nasa bibig. Di sumasayad sa likod ng ngipin ang dulo ng dila. 


Pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.2.4. [g] 


Pinapatunog ito ng katulad na katulad sa pagpapatunog ng [k] bukod 


tangi sa di pagpapaugong ng vokalkord. 


2.1.2.5. [h] 


Binibigkas ito ng pinapalabas ang hangin mula sa luob ng katawan na 


may bahagyang huni dahil sa marahang pagpigil ng hangin sa ma gawing 


vilum pababa habang lumalabas. Katumbas ito sa tunog ng paghingal sa 


pagod o sa takot o nerbyos. Hindi pinapaugong ang vokalkord. 


2.1.2.6. [1] 


Nagagawa ang tunog na ito kapag itinatapal ang dulo ng dila sa 


alvyolar-rij at hinahayaan ang hangin na lumabas sa tagiliran ng dila habang 


nakaganitong posisyon ang dila. Pinapaugong ang vokalkord habang 


pinapatunog. 


2.1.2.7. [m] 


Binibigkas ito na magkalapat ang iabi sa may gawing ilong at ang labi 
sa may gawing baba. Nakalatag lamang ang dila at relaks. Hinahayaan ang 


hangin na lumabas sa ilong sa halip na sa bibig. Habang ginagawa ito ay 


pinapaugong ang vokalkord. 


2..1.2.8. [n] 


Nakatapal ang dulo ng dila sa alvyolar-rij at di hinayaang lumabas ang 


hangin sa bibig kundi sa ilong. Nakasara o nakabuka ang bibig. Pinapaugong 


ang vokalkord. 


2.1.2.9. [9] 


Nagtatagpo ang malambot na ngalala at titilaukan at ang puno ng dila 


at lumabas ang hangin sa ilong. Nakasara o nakabuka ang bibig. Pinapaugong 


ang vokalkord. 


2.1.2.10. [p] 
Katulad na katulad sa pagbigkas sa [b] maliban sa di pagpapaugong ng 


vokalkord. 


2.1.2.11. [r] 


Sa pagpapatunog nito ay nakatapat ang dulo ng dila sa alvyolar-rij. 
Habang lumalabas ang hangin sa ibabaw ng dulo ng dila ay gumagalaw ng 
mabilis ang pinakadulo ng dila pababa-pataas ng parang galaw ng kinalabit 


na kwerdas ng gitara. Pinapaugong ang vokalkord habang ginagawa ang 


tunog. 


2.1.2.12. [s] 


Naririnig ang ganitong tunog pagka lumabas ang hangin sa bibig na 
ang gilid ng dila ay nakasalat sa likod ng gilagid na malapit sa “cheek bone” 


Marahang nakasalat ang dulo ng dile sa alvyolar-rij. Di pinapatunog ang 


vokalkord habang pinapatunog. 


2.1.2.13. [t] 


Walang pinag-iba ang pagbigkas dito sa tunog na [d] maliban sa 


walang ugong ang vokalkord. 


2.1.2.14. [g] 


Impit na tunog ang tawag ng marami dito. Nasasabi ito kapag ang 


hangin ay pinipigil ilabas dahil sa paglalapat at pagsasara ng glotis. 


10 


2.1.2.15. [€] 


Nagagawa ang tunog na ito kapag ang dila ay itinatapal sa may gawing 
lampas ng alvyolar-rij. Pinipigil muna ang hangin at pagkatapos ay iririlis sa 


pag-alis ng dila sa pagkakatapal. 


2.1.2.16. fjl 


Kamukang kamuka sa pagbigkas sa [é] bukod tangi sa pagkakaron ng 


ugong ng vokalkord. 


2.1.3. Mga Semivawel 
2.1.3.1. [w] 


Sa pagbigkas sa tunog na ito, nakapabilog ang labi ng maliit at 


nakababa ang malambot na ngalangala. 


2.1.3.2. [y] 


Pinapatunog ng paris sa pagpapatunog sa [i] pero nakatapat ang dila sa 
matigas na ngalangala. 
2.1.4. Inventori ng mga Tunog 

Nasa baba ang tsart ng mga tunog. 


2.1.4.1. Mga Vawel 


| 


2.1.4.2. Mga Diftong 


ay aw 
ey ew 
oy iw 

uy W OW 


2.1.4.3. Mga Konsonant 


Pleys ng Artikulasyon 
Labyal Alvyoar Palatal Alvopalatal Vilar Glotal 


-VO tvO -votvo -vo +VO -VO tvo -VO fVO -VO 
Maner ng 
Artikulasyon 
Istap p b t d k g q 
Frikativ S 
Afrikeyt é j 
Nasal m n n 
Glayd w y w 
Lateral | 
lap r 
AREA EN — 


2.2. Ang Silabol 


Ang isang pantig o grupo ng mga tunoy ay tinatawag na silabol. 
Binubuo ito ng dalawang tunog: isang vawel at isang hindi vawel, o ng higit 
pa sa dalawa: isang vawel at dalawa o higit pang hindi vawel. Gaano man 
kadami ang silabol ng salita tanging ang unang tatlong huling silabol ang 
pinapangalanan. Sa salitang gepulupede ‘tutulog-tulog’ na may mga silabol 
na [ge: pu lu pé: de] ultima ang huling silabol: [de], penultima ang 
pangalawa sa huli: [pé:], at antepenultima ang bago sa penultima: [lu}. 

Ang istraktsur ng silabol ay may formula na (K)KV(K). Maliban sa 
vawe! na [u] pwedeng umapir ang semivawel na (w] sa harap ng vawel. 


Maliban sa vawel na [1] pwedeng umapir ang semivawel na [y] sa harap ng 


vawel. Ang tunog na [h] na karaniwang ipinapalagay na konsonant ay di 


pwedeng umapir sa harap ng alinmang vawel pero ang tunog na [q] ay 


pwede 


2.3. Mga Distingktiv-fitsur 

Tinatayang ang tunog ay isang kumpol ng mga distingktiv-fitsur na 
magkakasama sa pagbubuo ng tunog. Ang isa o higit pa sa isang distingktiv- 
Dahil dito'y 


fitsur ang nagpapaiba ng isang tunog sa ibang tunog. 


napakahalagang malaman kung anu-ano ang mga distingktiv-fitsur. 


2.3.1. konsonantal 


Nasa tunog pag sinasabi na inihaharang ang labi o dila o ngalangala o 


glotis bago o habang lumalabas ang hangin. Halimbawa: [p], Is), Im) 


2.3.2. sonorant 


Katangian na nasa pagbigkas ng tunog ng mataginting at di pinipigil 
ang hangin na lumabas sa ilong o sa bibig. Halimbawa: [n], [a] 


2.3.3. silabik 

Nasa tunog na pinapaugong ang vokalkord. May ganap na kalayaan na 
lumabas ang hangin pabibig ng hindi pinipigil ng labi, ng dila, ng ngalangala 
o ng glottis. Mga vawel na obligatoring elemento ng silabo! ang may 
ganitong katangian. 
2.3.4. voys 


Lumalabas sa anumang tunog na sinasabi na pinapaugong ang 


vokalkord. Halimbawa: [b], [I]. 


2.3.5. glotal 


Katangian ng tunog kapag ginagamit ang glotis sa pagpapatunog. 


Halimbawa: [q]. 


2.3.6. labyal 


Umaapir sa tunog na ginamit ang labi para patunugin. Halimbawa: [m]. 


2.3.7. greyv 


Nasa tunog na binibigkas sa tulong ng iabi ong vilum o ng glotis. 


Halimbawa: [m], [k], [a]. 


2.3.8. rawnd 
Rawnd ang tunog pagka binibigkas ng pumapabilog ang labi. 


Halimbawa: [w], [0]. 


2.3.9. palatal 
Nasa tunog na sinasabi sa tulong ng matigas na ngalangala. 


Halimbawa: [y]. 


2.3.10. koronal 
Nasa tunog na sinasabi ng itinataas at ginagamit ang gilid o talim 


ng dila sa pagpapatunog. Halimbawa: [n]. 


2.3.11. antiryor 
Pag ganito ang tunog ang labi o alvyolar-rij ang ginagamit sa 


pagpapatunog. Halimbawa: [m]. 


2.3.12. istraydent 


Katangian ng tunog na nasa tunog lamang na [s]. 


2.3.13. hay 


Katangian ng tunog pag itinataas ang puno ng dila. Halimbawa: [i]. 


2.3.14. bak 
Lumalabas Kapag ang tunog ay ginagawa sa malambot na 


ngalangala. Halimbawa: [k]. 


2.3.15. nasal 


Ganito ang tuncg kapag binibigkas na sa ilong lumalabas ang 


hangin. Halimbawa: [n] 


2.3.16. kontinyuwant 


Ganito ang tunog pag tuluy-tuloy ang paglabas ng hangin pabibig. 


Halimbawa: [s] 


2.3.17. lateral 


Lateral ang tunog pag sa gilid ng dila dumadaan ang hangin sa 


pagpapatunog. Halimbawa: [1]. 


2.3.18. deleyd-rilis 
Nasa tunog na nagagawa pag pinipigil ang hangin sa may gawing 


alvyopalatal sa paglabas sa bibig. Halimbawa: [č] 


2.3.19. low 


Pag ang dila ay wala sa o di nakalatag sa normal na posisyon sa 


bibig at ito ay nakapabatak ay mayron itong katangiang low. Hali mbawa: 


[o], [h]. 


2.3.20. lengt 


Nasa tunog pag sinasabi ng matagal. Sumisimbolo sa kolon [:]. 


Halimbawa: [a:]. 


2.3.21. aksent 


May pwersa at mas inalakas ang tunog kapag may ganitong 
katangian ang tunog. Sumisimbolo ito sa markang pahilis | | na 


karaniwang nasa ibabaw ng vawel. Halimbawa: [é]. 


2.3.22. akyut 


Katangian ito ng tunog na lumalabas pag ang tunog ay sinasabi sa 


tulong ng alvyolar-rij o ng matigas na ngaiangala. Halimbawa: [t], [1]. 


2.3.23. tens 


Ang katangiang ito ay nasa vawel na pinapatunog ng may paghatak 


ng masel sa panga o lieg. Halimbawa: [1]. 


2.4. Ang Tunog at Mga Distingktiv-fitsur Nito 
Ipinapakita sa teybol sa baba ang mga distingktiv-fitsur ng bawat 
tunog. Ang sayn na “4? ay nangangahulugan ng pagkakaruon ng distingktiv- 


fitsur ng tunog, samantalang ang sayn na ay pagkawala nito sa tunog. 


Teybol 1. Meyiriks ng distingktiv-fitsur ng vawel 
Distingktiv-fitsur 


ta 
o 


pal 


Distingktiv-fitsur 


Te Do) 2. Meytriks ng distingktiv-fitsur ng konsonant 


o 
z 
= 
E 


8 


(karugtong ng teybol 2) 


tn 


INEC AÍ 
knt 


1S 


D 
ngana 
= 
pa 


Tunog 
b 
k 
g 
oh 
| 

m 
n 
I) 
p 
r 
q 


19 


2.5. Ang Patern ng Pagbabago ng Tunog 

Sa pagsasalita ng normal, ispontenyus at angkonsyus nababago ng 
ispiker ng Tagebulos ang tunog. Ang pagbabagong ito ay maraming 
kadahilanan, isa na rito ang pagiging mabilis at madulas ng dila sa pagbikas 
ng tunog. Ang pagbabago ng tunog ay may histori na maaring maikli, 


mahaba, o mejo mahaba. 


2.5.1. Mga Representasyon 

Bago magbago ang tunog ay may representasyon itong fonolojikal na 
binabasihan at pinag-aaplayan ng rul o mga rul na nagpapabago dito 
hanggang marating ang representasyong fonetik na syang pinal na resulta ng 


aplikeysyon ng rul o mga rul at sya ring ginagamit sa natural at ispontenyus 


na pagsasalita. 


2.5.2. Mga Proseso ng Pagbabago ng Tunog 


2.5.2.1. Sa salitang eyen ‘hindi’ 


. ampa [gampâ] ‘hindi pa’ 

. ammangan [gammanan] ‘hindi pala’ 
. andi [gandí] “hindi na” 

. ante [gantê] “wala” 

angkami [qankami] ‘hindi kami’ 
angngani [qannani] ‘hindi nga’ 

. anok [ganok] ‘hindi ako’ 

. aneya [qanéya] ‘hindi sya’ 

. anide [qanidé] ‘hindi sila’ 


ee EO: O Gn 


20 


Ang mga tunog ng mga sal.‘a sa taas ay karaniwang naririnig. Nasa 
baba ang proseso ng pagbabago ng tunog. Nakapaluob sa pahilis na guhit ang 


fonoloiika! na representasyon at sa braket ang fonetik na representasyon. 


A B C D 


/qé:yen + pa/ /qé:yen + dí/ /qé:yen + kami/ /qé:yen + qók/ 


l 0 0 0 qé:yen OK 

2 qéyen pa qéyen di qéyen kami qéyenók 

3 qéen pá qéen di qéen kami qéenók 

4 ge:n pá ge.n dí qé:n kamí qé:nók 

5 gên pá g€n di gên kami qénók 

6 gen pá gen di gen kami qenok 

7 qempa 0 qenkami 0 

8 gampa gandi qankami ganok 
[gampa] [gandi] [qankami] (ganor| 


Sa DI nawawala ang glotal na tunog ng /gok/ Sa 2, mapapansin ang 
pagkawala ng lengt. Pagkatapos, bumababa ang /ey/ sa /e/ sa pagkawala ng 
/y/ Nagiging isa dalawang /ée/ at nagkakaron ng lengt. Nawawala ang lengt. 
Nawawala ang aksent. Sa A7 at C7, naaasimileyt ang nasal na tunog sa poynt 
ng artikulasyon ng sumusunod na tunog. Sa huli nagiging /a/ ang /e/ dahil sa 
impluwensya ng greyv na distingktiv-fitsur ng /g/ dito. 


Ang mga isteytment sa taas ay mairerepresent ng ganito' 


21 


1 [+glo] > 0 / [+kns] 
-knt 


2.[.]> 0 / [aks]__ [pal! 


3. [tak] >0 / (tak) [Itak] 
#kns -kns -kns 
#pal 


4. [rIo] > [:] / [+lo] ___ 
+ak +ak 
+aks 


5.[:]>0/_ __ [+kns], 


6. [Faks]a/p > 0 [aks], 


7 [+na]>[+na]/_ [H#lab] 
+kor +lab 

> [tna]/  [+ba] 
+ba 


8. [tak] > [+gre] / [tgre]_ . 
-kns -kns +Kns 


2.5.2.2. Sa Mga Istem na may Infiks na —u/u- 


= 09 mh o Qo Papa 


1. 
J. 


far GC of 
. getulutotul [ge:tulutô:tul] ‘lalakad-lakad]’ 
.gedulyudewet [ge:duludé: wet] ‘kukuha-kuha’ 
gêgulugetang [ge:gulugetán] “bumibili-bili” 
Temuan [ge: mutumamag) ” nagnganganga- nganga” 
. gengulungusu [ge:nulunusú] ‘ngungusu-ngsusu’ 
. gelugulukoy [ge:iugulukoy] ‘humahalo-halo’ 
. gelugunangoy [ge:lugunanóy] “lalangoy-langoy” 
. geluguregut !ge:luguregut] kumikili-kiliti” 
gewuluwitik [ge:wuluwitík] ‘humahagis-hagis’ 
gegulugelok [ge:gulugelôk] ‘tatawa-tawa’ 


Ang mga tunog ng mga salita sa taas ay nabubuo sa pag-infiks ng 


/-gulu-/ sa istem. Nananatili ang aksent. Narereduplikeyt ang ki ng rut. 


22 


Nawawala ang glotal na tunog ng infiks. Sa g) at h) ay nagkakaron ng 
metatisis ng reduplikeyted na konsonant at ng /l/ ng infiks. Sa f), g) at h), 
nahahawahan ang reduplikeyted na konsonant ng distingktiv-fitsur na bak at 


gre ng tunog na /u/ Nasa baba ang teybol ng pagbabago ng tunog. 


/ge:tó:tul + -qulu-/ /ge:regút + -qulu-/ /ge:nanoy + -qulu-/ /ge:lukóy + -gulu-/ 


ge:tqulutó:tul ge:rquluregút ge:nqulunanó y ge:igululukôy 
ge:tuluto:tul ge:ruluregut ge:nulunanoy ge:lululukoy 
0 ge:lururegut ge:lununanóy 0 
ge:luguregút ge:lugunanóy ge:lugulukó y 
[ge:tulutó: tul] [ge:luguregutl [ge:lugunanóy] (ge:luguluk6y| 


Ang mga isteytment sa taas ay mairerepresent ng ganito: 


1. [+aks] > [+aks] / Hin sl 
2. 02 [+kns]lr/  [--kns]laf 


3. [+glo] > 0/[+kns] č 


-knt 

4. [-lat] [+lat] > [+lat] [-lat] / [-lat] 
tak tak tak 
tson tson +soñn 


3. [tak] > [+gre] / [+gre]___[+gre] 
+kor +ba +ba +ba 
+son -son -kns -kns 


2.5.2.3. Sa mga rut na may verb-forming na safiks na —in o —an 


23 


. witikan [witikin] ‘hagisan’ 
.idemin [qidemin] ‘hiramin’ 

. yediin (yedigin) “yariin” 

. tanomin [tanomin] ‘itanim’ 

. tantuan [tantuqan] ‘tanungan’ 


OQO 6: £5 


Gaya ng makikita sa baba maikli lang ang pagbabago dito. May 
paglipat ng aksent sa ultima. Tapos ay ang pagkawala ng glotal na tunog na 


/g/ o pananatili nito. 


/witik + -qan/ /gidêm + -qin/ /yedit -gin/ /tantú + -qan/ 


witikqan gidemgin yedigín tantugân 
witikân gidemín 0 0 
[witikan] [qidemin] [yediqin] [tantugan] 


Ang mga isteytment sa taas ay mairerepresent ng ganito: 


| [+aks], [-aks]u > [-aks]p [+aks]y / Un) kos) 


2. [tglo] > 0 /[+kns] . (a) 
-knt 
> [+glo] / I-knsJ) (b) 
-knt 


f. sedian [sé:diqan] ‘siraan’ 
g. esipin [qé:sipin] ‘isipin’ 
h. gemitin [ge:initin] “gamitin” 
i. sosian [sô:sigân] ‘susian’ 
J. selian [sé:liqán] “silihan? 
k. benlian [bênligân] ‘banlian’ 


24 


Ang pagbabago 1.2 tunog na ipinapakita sa baba ay una, ang pananatili 


ng aks at le sa silabol Tapos ay ang pagkawala o pananatili ng glotal na 


tunog. Sa huli, ang paglitaw ng aksent sa vawel ng safiks. 


/sé:di + -qan/ /qé:sip + -gin/ /gé:mit + -qin/ /benli + -gan/ 


sê:digan gê:sipgin gê:mitgin benligan 
0 qé:sipin gé:mitin 

sé:digán qé:sipín gé:mitín bênligân 

[sê:digân] [gê:sipín] (ge: mitin| [bênligân] 


Ang pagvabago ng mga tunog sa taas ay mairerepresent ng ganito: 


1. [+aks] > [+aks] /_4*"9) 
tle +le 


2. [+glo] > 0 / [+kns] | 
-knt 


3. [-aks], > [+aks], / [+aks]a  . 


2.5.2.4. Sa mga rut na may nawn-forming na safiks na —an 


. sosotan [so:só:tan] ‘biruan’ 

. sontokan [sontó:kan] ‘suntukan’ 
. totolan [to:tó:lan] ‘lakaran’ 

. taporan [ta:pô:ran] ‘tapunan’ 

. losongan [lo:só:nan] “babaan” 


OQO cp 


Ang pagbabago ng tunog sa mga salita sa taas ay una, ang pananatili 


ng aks sa C at D at ang paglipat ng aks sa penultima sa A at B. Nawawala 


25 


ang glotal na tunog. Tapos ay nagkakaron ng paglip 't ng huling konsonant ng 
rut sa ultimang silabol ng safiks. Humahaba ang vawel sa penultima. Sa C at 
D humahaba ang vawei sa antepenultima. Tapos, nagkakaron ng pagbaba ng 


vawel. Sa B nagkakaron pa uli ng pagbaba ng vawel sa antepenultima. 


A B E D 


/sô:sut + -qan/ /súntuk + -gan/ /tapúr + -gan/ /lusón + -gan/ 


so:sútgan suntukgan tapurgan lusôpgan 
so:sutan suntukan tapuran lusôpan 
so:su tan suntu kan tapu ran lusó pan 
so:su: tan suntu: kan tapu: ran lusó: nan 

0 0 ta:pu: ran lu:sô: nan 
so:so: tan suntó: kan ta:po: ran lo:sô: nan 

0 sontô: kan 0 0 
[so:só:tan] [sontó:kan] [ta:pó:ran] [lo:só:pan] 


Mairerepresent ang mga pagbabago ng tunog sa taas ng ganito: 


| [+aks], > [+aks], / US (a) 
[+aks], [-aks],>[-aks], [*aks], / CSS ns] (p) 


2. [+glo] > 0 / [+kns]_ _ 
-knt 


3. [tkns]>, > (#knsJiu / [+gloj > 0 
-knt 


26 


4. [-le] > [+le] / [taks ]op 


-kns 


5. [-le] > [+le]/ oo [le | 
+aks 


6. [tha] >[+lo]/ [#lo] 


[+10] 


7 [+ha] > [+lo] / 
g. ilat [qe:lá:tan] “hintayan' 
h. ingos [qe:nó:san] ‘tahulan’ 
i. idem [qe:dé:man] ‘hiraman’ 
j. ilok [qe:ló:kan] ‘tawanan’ 
Ang mga tunog sa taas ay resulta ng pagbabago ng tunog na ipinapakita 
sa baba. Una, mapapansin ang pananatili ng aksent sa rut. Nagkakaron ng 
pagkawala ng glotal na tunog. May paglipat ng huling konsonant ng rut sa 
silabol ng safiks. Sinusundan ito ng paghaba ng huling vawel ng rut. 
Gayundin may paghaba ng vawel ng unang vawel ng rut na impluwensya ng 


paghaba ng naunang humabang vawel dito. Sa huli, pagbaba ng vawel na /i/ 


dahil sa impluwensya ng distingktiv-fitsur na lo ng glotal na tunog dito. 


/qilat + -gan/ /qinós + -gan/ gidem + -qan/ 


qilatqan gipôsgan gidemgan 
gilatan ginosan gidéman 
qila tan gipô san gidê man 
gilâ: tan gino: san gidê: man 
gi:lâ: tan g1:70: san gi:de: man 
gelâ: tan gepô: san gedê: man 
Igela:tan| [gep6:sanj [gedé: man] 


2] 


Mairerepreseni ang mga pagbabago ng tunog sa taas ng ganito: 


1. [+aks] > [+aks] CE! 


2. [+glo] > 0/ [rkns] _ 
-knt 


3. [+kns]2p > Itknsjiu / [+glo] > O 
-knt 
4. [-lel > [+le] /[+aks]lop ___ 
-kns 


5. [-le] > [le] / He 
taks 


6. [tha] >[+lo]/ (Ho) 


2.5.2.5. Sa mga rut na may prefiks na pang- 


. pandewet [pandé: wet] ‘pangkuha’ 

. pantotul [pantó:tul] “panlakad” 

. pambeyed [pambé:yed] ‘pambayad’ 

. panggetang [pangetang] ‘pambili’ 
pangngasngas [pappâspas] 'pangnguya” 
. panlepa [panlepa] ‘pang-upo’ 

. panregut [panregut] “pangkiliti' 

. panghelud (panhelud| ‘panghilod’ 

. pangyedi [panyédi] ‘pangyari’ 


PO mO 0. 60 o p 


Ang pagbabago ng tunog sa baba ay maikli lang. May pananatili ng 
aks at le sa rut. Tapos ang pag-asimileyt o di pag-asimileyt ng unang tunog 


ng rut sa huling tunog ng prefiks. 


28 


Ipan- + tó:tul/ /pan- + bé:yed/ /pan- + getán/ 


pantó:tul panbé:yed pangetán 
pantó:tul pambé:yed 9 
[panto:tul] [pambé:yed] [pangetan] 


Ang pagbabago ng tunog sa taas ay mairerepresent ng ganito: 


1. [+aks] > [taks] Ka 


+le +le 
2. [tna] > (tna]|/. [tkor] 
+ba +kor 
>[tna]/ (lab! 
#lab 


j. pangew [panéw] pangahoy’ 

k. panosut panósut] ‘pambiro’ 

l. pamoy [pamóy] ‘pambigay’ 

m. pangikan [panikan] ‘pangisda’ 
n. pangedya [panécya] ‘pangtulog’ 
o. pomunas [po:munas] ‘pamunas’ 
p. pamugtus [pamugtus] ‘pamputol’ 


Sa baba, nanatili ang aks at le sa rut. Sinusundan ng pag-asimileyt ng 
unang tunog ng rut sa huling tunog ng prefiks. Mayron ding pag-asimileyt ng 
huling tunog ng prefiks sa unang tunog rut. Sa huli nagiging isa ang 


dalawang magkamukang konsonant. 


29 


/pan- + kew/ /pay- + só:sut/ /pan- + pugtus/ /pay-+ pu:nas/ /pan- + qikán/ 


pankéw pansó:sut panpúgtus panpú:nas pangikan 
0 panso:sut pampugtus pampu:nas panqikan 
pannéw pannó:sut pammúgtus pammú:nas pannikán 
papêw pano:sut pamugtus pamu:nas panikan 
[pan éw] [panó:sut] [pamúgtus] [pamú:nas] [panikan] 


Ang mga pagbabago ng tunog sa taas ay mairerepresent ng ganito: 


1. [taks] > [taksi / Chos 


tle +le 
2. [tna] > [tna]/. [+kor] 
tba +kor 


>[tna]/__ [lab] 
+lab 


3. [-na] > [+na] / [tna] —€. 


4. [tna] >0/ __[+na] [-kns] 
+aks 


2.5.2.6. Sa mga rut na may infiks na —um- 


a. gumatang [gumatán! “bumili” 
b. bumawas [bumá:was] “bumawas' 
c. dumatong [dumatón] ‘dumating’ 


Sa baba, nanatili ang aks o ang aks at le sa pagsingit ng infiks sa rut. 
Nagkakaron ng pagkawala ng glotal na tunog. At nagiging /a/ang /e/ dahil sa 


impluwensya ng distingktiv-fitsur na greyv ng /m/ dito. 


30 


/getan + -gum-/ /bé:was + -gum-/ /detón + -gum-/ 


gqumetán bqumé:was dqumeton 

gumetan bumé:was dumeton 

gumatan buma:was dumaton 
(gumatan) [buma:was] [dumato5] 


Mairerepresent ang mga pagbabago ng tunog sa taas ng ganito: 


1. [+aks] > [taks] / En] 
([*le]) ([#le]) 


2. [+glo] > 0 / [+kns] 
-knt 


3. [tak] > [+gre] / [+gre]___ 
-kns -kns +kns 


2.5.2.7. Sa mga partikular na rut na may verb-forming na prefiks na maka- 


a. makamit [maka:mit] ‘makakuha’ 
b. makangut [maka:nut] “makahalik” 
c. makapun [makâ:pun] ‘makahapon’ 

Sa pagkabit ng prefiks sa rut ay nananatili ang glotal na tunog ng rut. 
Nagkakaron ng pag-urong ng aksent sa penultima mula ultima. Nanatili ang glotal 
na tunog. Tapos, nagkakaron ng le ang vawel ng open na silabol na nilipatan ng 
aksent. Nawawala ang glotal na tunog, at nagiging lisa ang dalawang vawel na 


magkamuka sa pagkawala ng unang vawel. 


31 


/maka- + gamit/ /maka- + gaput/ /maka- + gapun/ 


makaqamit makaganut makaqapun 
makaqa:mit makaga:nut makaga:pun 
makaad: mit makaad; gut makaâ:pun 
makâ:mit maka:nut maka:pun 
(maka: mit] (maka: nut] [makâ:pun] 


Mairerepresent ang mga pagbabago ng tunog sa taas ng ganito: 


1. [-aks] [+aks] > [*aks] [-aks] / Uns) tns). 


2. [+glo] > [glo] / [-kns] |(-kns) 
-knt -knt 


3. [-le]> [+le] / [+aksJop 
-kns 


4. [+glo] > 0 / [-kns]” [-kns] 
-knt 


5. [tgre] >> 0/ [+gre] 
+aks 
+le 


2.5.2.8. Sa mga partikular na rut na may ajektiv-forming na prefiks na ma- 


a. menit [mé:nit] “mainit” 
b. megut [mé:gut] ‘mahigpit’ 


Makikita sa baba na sa pagsama ng prefiks at ng rut ay nanatili ang aks at 


le. Nawawala ang glotal na tunog. Nagiging ak ang vawe! ng prefiks dahil sa 


32 


impluwensya ng distingktiv-fitsur na ak ng /é:/ dito. Sa huli, nagiging isa ang 


dalawang magkamukang vawel dahil sa pagkawala ng una. 


/ma- + qé:gut/ /ma- + qe:nit] 


maqé:gut maqé:nit 
maé: gut maé:nit 
meé:gut meé:nit 
mé: gut mé:nit 
(mé: gut] [mé:nit] 


Ang mga pagbabago ng tunog sa taas ay mairerepresent ng ganito: 
1. [taks] > [+aks] / [0s] 
tle +le 


2. [tglo]> 0/[-kns]  [-kns] 
-knt 


3. [+gre] > [tak] ”” [tak] 
4. [-kns]50/. [-kns] 


+ak +ak 
+le 


LI 
UI 


TSAPTER 3. MORFOLOJI 


Ang isang salita ay simpol kung walang afiks; kompleks ito kung meron. 
Tatalakayin sa bahaging ito ang pagbubuo ng mga kompleks na salita na nawn, 
verb, ajektiv, pronawn, artikel at preposisyon sa tulong ng mga afiks. Ang 
afiks ay prefiks, infiks, safiks na hindi galing sa alinmang silabol ng rut o istem o 


kaya'y reduplikeyted na silabol o mga silabol na galing mismo sa rut o istem. 


3.1. Nawn 


3.1.1. Prefiks + Rut 


3.1.1.1. ka- # rut Nagbibigay ng kahulugan ang ka- ng ‘pakikilahok o 


pakikisama” sa gawain na iniimplay sa istem. 
ka- + lewes ----> kalewes ‘kahalili’ 
ka- + gebuk ----> kagebuk ‘kaaway’ 


ka- + koloy ----> kakoloy ‘kasama’ 
ka- + bisag ----> kabisag ‘kabyak’ 


3.1.1.2. pag + rut -- Nagbibigay ng kahulugan ang pag- ng ‘proseso o paraan’ ng 


paggawa sa aksyon na iniimplay ng rut.. 
pag- + totul ----> pagtotul ‘pagpunta’ 
pag- + detong ----> pagdetong ‘pagdating’ 
pag- + belut ----> pagbelut ‘pagbalot’ 
pag- + lapdit ----> paglapdit ‘pagpalo’ 
3.1.1.3. pa- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang pa- ng ‘bagay na resulta’ ng 


pagbibigay-pagkakataon sa gawain na iniimplay ng rut. 


pa- + epus ----> paepus ‘pabuntot’ 


pa- + bela ----5 pabela ‘paalam’ 
pa- + otang ----> paotang 'pautang' 
pa- + henga ----> pahenga ‘pahinga’ 


3.11.4. pang- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang pang- na ‘bagay na 


gagamitin’ para magawa ang aksyon na iniimplay sa rut. 
pang- + solat ----> pangsolat ‘pansulat’ 
pang- + bulsut ----> pangbulsut ‘pambutas’ 


pang- + beyed ----> pangbeyed “pangbayad' 
pang- + helud ---> panghelud ‘panghilod’ 


3.1.1.5. mag- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang mag- ng ‘relasyon o 


estado’ na iniimplay ng rut. 


mag- + ena ----> mag-ena ‘mag-ina’ 
mag- + wele ----> magwele ‘magkapatid’ 
mag- + beyaw ----> magbeyaw ‘magbayaw’ 


1.1.1.6. tig- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang tig- ng ‘panahon’ na ang 


aksyon na iniimplay ng rut. 


tig- + adow ----> tig-adow ‘tag-araw’ 

tig- + ulan ----> tig-ulan ‘tag-ulan’ 

tig- + gutom ----> tiggutom ‘taggutom’ 

tig- + agidnaw ----> tig-agidnaw ‘taglamig’ 


3.1.1.7. tage¡- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang tage- ng “pinagmulang 
lugar na tinitirhan” na iniimplay ng rut. 


tage- + bulos ----> tagebulos ‘tagailog’ 

tage- + bukod ----> tagebukod ‘tagabukid’ 

tage- + Matawe ----> tage-Matawe ‘taga-Matawe’ 
tage- + Impanta ----> tage-Impanta ‘taga-Impanta’ 


3.1.1.8. tagez- -- Nagbibigay ng kahulugan ang tage; ng ‘palagiang ginagawa 


tungkulin” na isinasaad ng rut. 


tage,- + ugas ----> tageugas 'taganugas' 
tage,- + lenis ----> tagelenis tagalinis’ 
tage2- + beyed ----> tagebeyed ‘tagabayad’ 
tage- + getang ----> tagegetang 'tagautang' 


3.1.2. Rut + Safiks 


3.1.2.1. rut + -an -- Nagbibigay ng kahulugan ang -an na 'gawain' o ‘lugar’ na 


ginagawa ang aksyon na iniimplay ng rut. 


getang + -an ----> getangan ‘labahan’ 
taptap + -an ----> taptapan ‘bilihan’ 
losong + -an ----> losongan ‘babaan’ 

ilat + -an ----> ilatan --> elatan ‘hintayan’ 


3.1.2.2. rut + -in — Nagbibigay ang —an ng kahulagan na ‘bagay’ na tinatarget 
para isailalim sa gawain na iniimplay ng rut. 


taptap + -in ----> taptapin ‘labahin’ 
teklop + -in ----> tekolpin ‘tiklopin’ 


uges + -in ----5 ugesin ‘hugasin’ 
lenis + -in ----> lenisin ‘linisin’ 
3.2. Verb 


3.2.1. Prefiks + Rut 


3.2.1.1. ma- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang ma- ng ‘aksidente’ o 


kakayanan sa paggawa ng aksyon na iniimplay ng rut. 


ma- + pedya ----> mapedya ‘matulog’ 
ma- + esip ----> maesip ‘maisip’ 
ma- + lenis ----> malenis ‘malinis’ 


mwa- + belut ----> mabelut “mabalot” 


3.2.1.2. mag- + rut Nagbibigay ang mag- ng kahulugan ng ‘paggawa’ ng 
‘gawain’ o “paggamit” ng bagay na nakaimplay sa istem. 

mag- + adel ----> mag-adel ‘mag-aral’ 

mag- + taptap ----> magtaptap ‘maglaba’ 

mag- + burnot ----> magburnot ‘magbunot’ 

mag- + esip ----> mag-esip ‘mag-isip’ 


3.2.1.3. mang- + rut Nagbibigay ang mang- ng kahulugan na ‘gawin ang 


iniimplay ng istem sa parnamagitan ng instrumento na eksplisit o hindi.’ 


mang- + ikan ----> mangikan ‘mangisda’ 
mang- + otang ----> mangotang ‘mangutang’ 
mang- + boy ----> mangboy ‘mamigay’ 
mang- + pugtus ----> mangpugtus “mamutol” 
3.2.1.4. pa- + rut Nangangahulugan ang pa- ng ‘pagpapaubaya’ o 


‘pagpapahintulot’ sa iba na magawa ang aksyon nakapaluob sa istem. 
pa- + otang ----> paotang ‘pautang’ 
pa- + aged ----> paaged ‘pahingi’ 
pa- tabu ----> patabu ‘paigib’ 
pa- + idem ----> paidem ‘pahiram’ 
3.2.1.5. pang- + rut Nagbibigay ang pang- ng kahulugan na ‘magamit’ para 
sa aksyong nakapaluob sa rut. 
pang- + lagedi ----> panglagedi ‘panlagari’ 
pang- + lukoy ----> panglukoy ‘panghalo’ 
pang- + uges ----> pang-uges ‘panghugas’ 
pang- + amit ----> pang-amit ‘pangkuha’ 


3.2.1.6. ka- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang ka- na ‘maging dahilan’ para 


magawa ang aksyon na iniimplay ng rut. 


37 


ka- + sedve ----> kasedye ‘ikapunit’ 
ka- + libu. ----> kalibun ‘ikamatay’ 
ka- + sampat ----> kasampat ‘ikaganda’ 
ka- + malot ----> kamalot ‘ikasama’ 


3.2.1.7. maka- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang maka- ng ‘aksidente’ o 
“posible” o ‘makaya’ na magawa ang aksyon na iniimplay ng rut. 

maka- + aged ----> makaaged “makahingi” 

maka- 1 getang ----> makagetang ‘makabili’ 

mak- + amit ----> makaamit ‘makakuha’ 

maka- + totul ----- > makatotul ‘makalakad’ 
3.2.1.8. maki- + rut Nagbibigay ng kahulugan ang maka- ng ‘pakikiisa’ o 
‘paggaya’ o ‘pagsyer’ sa aksyon na ginagawa ng iba na initmplay ng rut. 


maki- + pedya ----> makipedya ‘makitulog’ 
maki- + surut ----> makisurut ‘makiusap’ 


maki- + sakoy ----> makisakoy ‘makisakay’ 
maki- + orat ----> makiorat ‘makiinom’ 
3.2.1.9. paki + rut Nagbibigay ang paki- ng kahulugan na ‘paghiling na 


gawin' ang nakapaluob sa rut. 
paki- + surut ----> pakisurut ‘pakisabi’ 
paki- + ditas ----> pakiditas ‘pakitaas’ 
paki- + witik ----> pakiwitik ‘pakihagis’ 
paki- + lepa ----> pakilepa ‘pakiupo’ 


3.2.2. Rut/Istem + Infiks 


3.2.2.1. rut + -um- Nagbibigay ng kahulugan ang —um- ng paggawa sa 


aksyon na nasa rut. 


uddi + -um- ----> umuddi ‘tumayo’ 
detong + -um- ----> dumetong ‘dumating’ 
getang + -um- ----> gumetang ‘bumili’ 
bewas + -um- ----> bumewas ‘bumawas’ 


38 


3.2.2.2. istem + -ulu- Nagbibigay ang -ulu- ng kahulugan ng 


‘reduplikeysyon’ ng aksyon na nakapaluob sa rut ng istem. 


gekutkut + -ulu- ----> gekulukutkut ‘kakamot-kamot’ 
geudde + -ulu ----> geuluuddde ‘tatayo-tayo’ 

geusta + -ulu- ----> geuluusta ‘sisilay-silay’ 

geesip + -ulu- ----> geuluesip “1isip-isip” 


3.2.3. Rut + Safiks 


3.2.3.1. rut + -an Nagbibigay ng kahulugan ang —an na ‘magawa sa o para sa 


kaninuman o anuman' ang aksyon na intimplay ng rut. 


sakoy + -an ----> sakoyan ‘sakyan’ 
getang + -an ----> getangan “utangan” 
sedi + -an ----> sedian ‘siraan’ 

idem + -an ----> ideman ‘hiraman’ 


3.2.3.2. rut + -in; Nagbibigay ng kahulugan ang —in ng ‘gawin ang aksyon sa 


o tungkol sa kaninuman o anuman" 


lukoy + -in ----> lukoyin ‘haluin’ 
esip + -in ----> esipin ‘isipin’ 
lenis + -in ----> lenisin ‘linisin’ 
3.2.3.3. rut + -in? Nangangahulugan ang —in2 na “gawin ang aksyon para sa 


paggagawan nito.” 


lukoy + -in ----> lukoyin “ihalo” 


esip + -in ----> esipin ‘iisip’ 
pangan + -in ----> panganin ‘ikain’ 
3.3. Ajektiv 


3.3.1. Prefiks + Rut/Istem 


3.3.1.1. ma- + rut Nangangahulugan ang ma- ng ‘pagkakaruon’ ng nasa 


39 


aydiya ng rut. 


ma- + sampat ----> masampat ‘maganda’ 
ma- + hena ----> mahena ‘mahina’ 

ma- + tibong ----> matibong ‘ malakas’ 
ma- + latom ----> malatom “maitim' 


3.3.1.2. maka- + rut/istem Nangangahulugan ang maka- ng ‘nakikinig at 


sumusunod” sa aydiya ng nasa rut o istem. 
maka- + agta ----> makaagta ‘makatao’ 
maka- + mahedep ----> makamahedep ‘makamahirap’ 
maka- + krisjano ----> makakrisjano ‘makakristyano’ 


3.3.1.3. mig- + rut Nangangahulugan ang mig- na ‘mahilig’ o ‘sanay’ sa 


aydiya na nasa rut. 
mig- + olang ----> mig-olang ‘palasigaw 
mig- + besa ----> migbesa ‘palabasa’ 


mig- + ilok ----> mig-ilok ‘palatawa’ 


3.3.1.4. mage- + rut Nangangahulugan ang mage- na ‘may katangian na 
kaparis’ ng aydiya na iniimplay sa rut. 

mage- + bola ----> magebola ‘gabola’ 

mage- + munggo ----> magemunggo ‘gamunggo’ 


mage- + sapok ----> magesapok ‘gabuhok’ 
mage- + bahay ----> magebahay ‘gabahay’ 


3.3.1.5. make- + rut Nangangahulugan ang make- ng “marami' ang aydiya na 


iniimplay ng rut. 


make- + orat ----> makeorat ‘matubig’ 
make- + beloy ----> makebeloy ‘mabahay’ 
make- + sorut ----> makesorut ‘masalita’ 
make- + ikan ----> makeikan ‘maisda’ 


40 


3.3.2. Rut/Istem + Infiks 


3.3.2.1. Rut/Istem + -ulu- Nangangahulugan ang —ulu- na ‘medyo’ o ‘may 


pagka-' sa rut/istem. 


alayu + -ulu- ----> ulualayu ‘malayo-layo’ 

mahedep + -ulu- ----> mulumahedep ‘mahirap-hirap’ 
malatom + -ulu- ----. mulumalatom ‘maitim-itim’ 
mahena + -ulu- ----> mulumahena ‘mahina-hina’ 


3.4. Pronawn 


Maigugrupo ang pronawn sa personal, dimonstrativ, at interogativ. 


3.4.1. PersonaÌ 


Maigugrupo ang mga personal na pronawn sa nominativ, jenitiv, 


lokativ/posesiv. 


3.4.1.1. Nominativ 


person namber 


singgular p lural 


proklitik ingklitik proklitik ingklitik 


fers aku ikami kami 

sekend ikaw - ikamu kamu 
terd eya eya ide ide 

duwal ikita kita ikitam kitam 


Sa singgular ang fers-person at sekend-person ay nagbabago pag ingklitik. 


Sa plural ang terd-person lang ang di nagbabago pag ingklitik. 


41 


3.4.1.2. Jenitiv 


person namber 


singgular p iural 


fers ku o mi 
sekend mu yu 
terd na 


Maliban sa singgular na sekend-person at terd-person ang bawat form ay 


kamuka sa ultimang silabol ng nominativ na form. 


3.4.1.3. Lokativ/Posesiv 


person namber 


singgular p lural 


fers deku dikami 

sekend dekaw dikamu f 
terd diya dide 

duwal dikita dikitam 


lisa ang form para sa lokativ at posesiv. Ang morfim na de- ay regular na 


umaapir sa bawat form. Nadidilit ang vawel ng prefiks sa ilang form. 


3.4.2. Dimonstrativ 


Ang mga dimonstrativ na pronawn ay maigugrupo sa nominativ, jenitiv, 


lokativ/posesiv, at komparativ. 


3.4.2.1. Nominativ 
artikel pronawn 


distansya sa ispiker 


napakalapit sa o hawak ng o nasa ispiker i oyo 
malapit-iapit sa at di hawak ng o wala sa ispiker 1 wina 
i non 


malayo sa ispiker 


Present ang artikel sa bawat form ng rut. 


3.4.2.2. Jenitiv 


ni- artikel pronawn 


distansya sa ispiker syort-form ng keys-morfim na 


napakalapit sa o hawak ng o nasa ispiker n- | Oyo 
malapit-lapit sa at di hawak ng o wala sa ispiker n- i wina 
n- i non 


| malayo sa ispiker 


Nabubuo ang jenitiv na form sa pamamagitan ng kombinasyon ng ni- at ng 


nominativ na form ng dimonstrativ Nadidilit ang vawel ng prefiks. 


3.4.2.3. Lokativ/Posesiv 


distansya sa ispiker syort-form ng keys-morfim na de artikel pronawn 


napakalapit sa o hawak ng o nasa ispiker 
malapit-lapit sa at di hawak ng o wala sa ispiker 


malayo sa ispiker 


at nominativ form ng 


Nabubuo ang lokativ sa pagsasama ng de- 


dimonstrativ. Obligatoring nadidilit ang vawel ng prefiks. 


43 


3.4.2.4. Komparativ 


artikel 


komparativ na afiks pronawn 


distansya sa ispiker 


napakalapit sa o hawak ng o nasa ispiker mage- i oyo 
malapit-lapit sa at di hawak ng o wala sa ispiker mage- i wina 
malayo sa ispiker mage- 1 non 


Nabubuo ang komparativ na form sa pagsasama ng komparativ na afiks at 


nominativ na form ng dimonstrativ. Nagkakaron ng pagdilit sa vawel na /1/. 


3.4.3. Interogativ 


singgular plural 

anu ‘ano’ uluanu 

inu “sino” uluinu/inu-inu 
denu ‘saan’ duludenu 

pide ‘ilan’ pulupide 
magkanu ‘magkano’ mulumagkanu 
papalanu ‘papano’ pulupdlanu . 
mageanu ‘gaano’ 0 


Sa taas nagiging plural ang interogativ sa pamamagitan ng pag-infiks ng 


—ulu- sa singgular na rut maliban sa ‘gaano’ 


3.5. Keysmarker 


Ang keysmarker sa Tagebulos ay artikel at preposisyon. Parehong 


nagkakaron ng pagbabago ang plural form sa pamamagitan ng safiks na -de. 


44 


3.5.1. Artikel 


singgular plural 


nominativ 1/un “ang'/'si' ide 
Pag singgular ang artikel, umaalterneyt ang ‘un’ 


3.5.2. Preposisyon 


| singgular plural | 
jenitiv ni/nun ‘ni’/’ng’ nide 
lokativ de 'sa'/ kay’ dide 


Pag singgular ang jenitiv na preposisyon, umaalterneyt ang ‘nun’ 


45 


TSAPTER 4. SINTAKS 


Ang kakayahan sa wika ng isang Tagebulos ay nakikita sa kakayanan 
nya na magsalita ng kahit anong sentens sa wika nya. Didiskasin sa bahaging 
ito ang iba't-ibang paraan ng paggawa nya ng mga sentens. 

4.1. Mga Preys 
Nagsisimula ang pagbubuo ng sentens sa pagbubuo ng preys. 


4.1.1. Nawn-preys Nawn ang hed 


a) Nf b) Nf 
| /1 
N Det N 
| / | 
anak ‘bata’ 1 anak ‘ang bata’ 


4.1.2. Verb-preys Verb ang hed 


a) VP b) VP 
| LA 
V V PP 
gesolat | | \ 
“sumusulat” nakaidem P Nf 
| | 
ni N 
gemit 


? 


‘nakahiram ng gamit 


4.1.3. Preposisyon-preys Preposisyon ang hed. 


a) PP b) PP 
LA [a 
P Nf ginatang ni Nf 
| 1 l 
de N N 
| anak 
buked 
“sa bukid” binili “ng bata? 


46 


4.1.4. Ajektiv-preys --Ajektiv ang hed. 


a) AJP b) AJP 
] | 
Adj Aj 
alayu malatom 
“malayo” ‘maitim’ 


4.1.5. Adverb-preys Adverb ang hed. 


4.1.5. Definitayser-preys Definitayser ang hed 


4.1.6. Komplimentayser-preys Komplimentayser ang hed. 


Ipinapakita sa baba ang ilang halimbawa ng envayronment ng 


komplimentayser-preys. 


a) VP b) AJP 
\ \ 
KomP KomP 
\ \ 

VP NP 

| | 

V Kom YV Aj Kom N 
buot a maglenis masampat a maddikit 

gusto -ng maglinis maganda -ng dalaga 


47 


N Kom Aj 
masampat 


maddikit 


4.1.7. Negeysyon-preys 


a) 


dalaga 


mahuna 


babae 


-ng maganda 


VP 
| 
KomP 
\ 
VP 
\ 
Komp 
\ 
AdP 
| 
V Kom V Kom Ad 
buot a mag-adel a pyon 
gusto -ng mag-aral na mabuti 
-- Negeysyon ang hed. 
NP 
b)  / c) AJP 
NegP / 
| NegP 
Neg | 
| Neg Aj 
eyen bukod | | 
“hindi bukid’ eyen  alayu 


‘hindi malayo 


48 


4.2. Mga Sentens 


Ang sentens ay binubuo ng isa o dalawang preys o higit pa. 


a)  #S# b) #S# 
| / A 
VP NP AdP 
| / | 
V N Ad 
Getapuk. / | 
“Umuulan.” Apun di. 
“Hapon na” 


Maigugrupo ang mga sentens sa Tagebulos sa tatlo: simpol, kompawnd 
at kompleks. Simpol ang sentens kung ito ay may isa o isang grupo ng 
predikeyt, o kung ay may isa o isang grupo ng sabjek at isa o isang grupo ng 
predikeyt. Kompawnd ang sentens kung binubuo ito ng mga simpol na 
sentens na pinagsasama ng mga koordineyting na konjangsyon tulad ng ‘ta’ 
“0”, o “misan” Samantala, kompleks ang sentens kung binubuo ito ng mga 
simpol ng sentens na pinagsasama ng subordineyting na konjangsyon gaya ng 


‘be’ o kaya'y binubuo ito ng isang independent na klos at ng isa o higit pang 


dependent na klos. 


4.2.1. Mga Simpol na Sentens 
Maigugrupo sa dalawa: 
4.2.1.1. Predikativ -- Binubuo ng sajbek at ng predikeyt. 
4.2.1.1.1. Definit May definitayser ang sabjek at ang predikeyt. 


Maigugrupo sa verbal kung verb ang hed ng predikeyt o sa nanverbal kung 


49 


nawn, ajektiv o partikel ang hed ng predikeyt. 


a) verb ang hed 


#S# 
/ \ 
NP VP, 
i / 1 
DefP DefP VP» 
N 
PP 
\ 
NP 
Def N Def V P N 
| | | | | | 
I demulag i namangan ni demu. 
Angkalabawang kumain ng damo. 
b.) nawn ang hed ng predikeyt 
#S# 
/ \ 
NP NP om 
/ / \ 
DefP DefP KomP 
\ 
VP 
\ 
PP 
\ 
N Pak 
| 
Def N Def N Kom V P N 


| | | ] | | | | 
I demulag i hayop a namangan ni demu. 
Ang kalabaw ang hayop na kumain ng damo. 


S0 


c) ajektiv ang hed ng predikeyt 


HSH 
/ N 
NP AJP 
/ / 
DefP DefP 
| | 
Def N Def AJ 


| | | | 
I demulag i malatom. 
Ang kalabaw ang maitim. 


d) partikel na preposisyon ang hed 


NP PP, 
/ / | 
DefP DefP PP, 


| 


Def N Def P N 
| | | | | 
I demulag i de Hwen. 
Ang kalabaw ang kay Hwen. 


4.2.1.1.2. Indefinit Walang definitayser ang sabjek, meron ang 
predikeyt. Maigugrupo sa verbal kung verb ang hed ng predikeyt o sa 


panverbal kung nawn, ajektiv o partikel ang hed ng predikeyi. 


51 


a) verb ang hed ng predikeyt 


#S# 
/ \ 
NP VP) 
/ 1 
DefP VP, 
| 
PP 
| 
| NP 
N Def V P N 
| | | | | 
Demulag i namangan ni demu. 
Kalabaw ang kumain ng damo. 
b) nawn ang hed ng predikeyt 
#S# 
/ \ 
NP NP rom 
/ \ 
DefP KomP 
\ 
VP 
\ 
PP 
\ 
NPK 
i 
N Def N Kom V P N 


| | | | | | 
Demulag i hayop a 


namangan ni demu. 
Kalabaw 


ang hayop na kumain ng damo. 


52 


c) ajektiv ang hed ng predikeyt 


HSH 
/ | 
NP AjP 
/ 
DefP 
| 
N Def Aj 


| 


Demulag i malatom. 
Kalabaw ang maitim. 


=a 
ph 


d) partikel na preposisyon ang hed ng predikeyt 


ASH 
/ \ 
NP PP, 
/ | 
DefP PP, 
| 

Mi 
| 


N Def P N 
| | | | 
Demulag i de Hwen. 
Kalabaw ang kay Hwen. 
4.2.1.1.3. Sitweysyunal -- May definitayser ang sabjek; wala ang predikeyt. 
Maigugrupo sa verbal kung verb ang hed ng predikeyt o sa nanverbal kung 
nawn, ajektiv o partikel ang hed ng predikeyt. Ang pagjenereyt ng mga 
sentens na ito mula sa definit ay maaring sa ganitong paraan. Una, ang 


pagkawala ng definitayser sa harap ng verb. Pangalawa, ang pagkakaron ng 


oksilyari na saliia o ng sandaling paghinto pagkasabi ng sabjek. Alin man sa 


53 


dalawa ay tumutulong para magkaron ng koneksyon ang predikeyt at ang 


sabjek. Pagkatapos, nawawala ang oksilyari o pos at lumilipat ang predikeyt 


sa unahan. Maari rin na ganitong paraan - agad na lumilipat ang predikeyt sa 


unahan pagkawala ng definitayser sa predikeyt. 


a) verb ang hed ng predikeyt 


1) 
# S # 
/ 1 \ 
NP VP, 
/ l 
DefP VP» 
\ 
PP 
NP 
Def N Oks/Hin V P N 
| | | | | | 
I demulag ay/, namangan ni demu. 
Ang kalabaw ay/, kumain ng damo. 
11) 
# S # 
/ \ 
VP NP 
\ / 
PP DefP 
\ 
NP | 
| 
P N Def N 
| | | | | 
Namangan ni demu i demulag. 
Kumain ng damo ang kalabaw. 


54 


b) nawn ang hed ng predikeyt 


1) HS $ 
/ | 
NP NP rom 
/ | 
DefP KomP 
\ 
VP 
\ 
PP 
NP ak 
| 
Def N Oks/Hin N Kom V P N 
| | | | | | | | 
I demulag ay/, hayop a namanganni demu. 
Ang kalabaw ay/, hayop na kumain ng damo. 
11.) 
# S # 
/ N 
NP Kain NP 
| / 
KomP DefP 
\ 
VP 
\ 
PP 
\ 
N Pak 
| | 
N Kom V P N Def N 
| | l | | | | 
Hayop a namangan ni demu | demulag. 


Hayop na kumain ng damo ang kalabaw. 


55 


c) ajektiv ang hed ng predikeyt 


1.) #S # 11.) #S# 
/ \ / \ 
NP AjP AjP NP 
/ / 
DetP DefP 
| | 
Def N Oks/Hin Aj Aj Def N 
| | | ] | | | 
I demulag ay/, malatom. Malatom i demulag. 
Ang kalabaw ay/, maitim. Maitim ang kalabaw 


d) partikel na preposisyon ang hed ng predikeyt 


1.) #S# 11) #S# 
/ \ / \ 
NP PP, NP PP, 
/ 1 / | / | / | 
DefP DefP PP> DefP DefP PP> 
| N N 
| NP NP 
| | 
Def N Def P N Def N Def P N 
| | | | | | | | | | 
I demulag i de Hwen. I demulag i de Hwen. 
Ang kalabaw ang kay Hwen. Ang kalabaw ang kay Hwen. 


4.2.1.2. Nampredikativ Maigugrupo sa apat. 


4.2.1.2.1. Eksistensyal - May ‘te’ o ‘ante’ Maaring irepresent ng dalawang 
paraan ang istraktsur ng mga sentens na nasa ganitong klase gaya ng makikita 


sa baba. 


56 


a) ang NP ay nominativ 


i) #S# 11 ) HSH 
/ N / N 
VP NP VP NP 
| | / 
V N NegP 
| | | 
Te asu. Neg V N 
May aso. | | | 
Eyen te asu. 


Hindi may aso = Walang aso. 


b) ang NP ay akyusativ 


i) fS ii) HSH 
| | 
VP VP, 
\ / | 
NP NegP VP, 
| | N 
V N NP 
| | | | 
Te asu. Neg V N 
May aso. | | | 
Eyen te asu. 
hindi may aso = Walang aso. 
4.2.1.2.2. Mitsurolojikal Pangyayaring dulot ng kalikasan. 
a) #S# b) #S# 
| | 
VP VP 
| | 
V V 
| | 
Getapuk. Geyogyog. 
Umuulan. Lumilindol. 


57 


4.2.1.2.3. Temporal Nagsasabi ng oras o okasyon o panahon. 


a) #S# 

/ \ 
NP AdP 
| ] 
N Ad 
| l 
Apun di 

Hapon na 


4.2.1.2.4. Deskriptiv 


a) HSH 


Aj p N 
| | | 
Makealikabuk de bektas. 
Maalikabok sa daan. 


b) HSH 


Aj p N 

| | | 
Maenit de bukod. 
Mainit sa bukid. 


b) HSH 
/ A 
NP AdP 
| | 
N Ad 


| | 
Tig-adow mangan. 
Tag-araw pala. 


Inuunahan ng ajektiv 


4.2.2. Mga Kompawnd na Sentens -- May koordineyting na konjangsyon. 


ASH 
/ | 
/ N 
#S# #S# 
/ \ / \ 
VP NP | VP NP 
/ 1 / 1 
DefP N DefP N 
| 1 | | 


V Def N Kon V Def N 

| | |] 1 l | | 
GesolatiHwen ta geadel i Kulas. 
Nagsusulat si Hwan at nag-aaral si Kulas. 


4.2.3. Mga Kompleks na Sentens May subordineyting na konjangsyon o 
dependent na klos. Isang halimbawa ng kompleks na sentens na ‘Namangan 
ni mangge i anak dehil buot na.’ ay maaring irepresent ang 


istraktsur sa pamamagitan ng alinman sa dalawa sa baba.. 


a) AS ——— OOOLON MM 
/ \ \ 
/ \ KomP 
/ \ \ 
/ \ -S# 
/ \ | 
VP NF VP 
\ / \ 
PP DefP PP 
\ \ 
NP NP 
| | 
V P N Det N Kom V P ProN 


| | | | | | | | 
Namangan ni mangge i anak dehil buot na. 
Kumain ng mangga ang bata dahil gusto nya. 


59 


/ | 
# S- -S# 
/ N || 
VP NP VP 
\ / N 
PP DefP PP 
N N 
NP NP 
| j 
V P N Def N Kom V P ProN 


| | | | | 1 | | w 1 
Namangan ni mangge i anak dehil buot na. 
Kumain ng mangga ang bata dahil gusto nya. 


4.3. Sintaks ng Verb 
4.3.1. Agriment sa Sabjek 
Sa sentens na 
a. [Gesolat]sing [1 Hwen].sing. Nagsusulat si Hwan. 
b. [Getangos]sing [1 anak].sing Umiiyak ang bata.” 
c. [Gepinagsolat]piu [ide HwenJ.piu ‘Nangagsusulat sila Hwan. 


d. [Gepinagtangos] piu [ide manganak].,iu Nangag-iiyakan ang mga bata. 


ang verb ay umaagri sa namber ng sabjek. 


4.3.2. Voys 


Sa mga verbal na sentens nalalaman ng nagsasalita o nakikinig kung 
ang sabjek ng sentens ay ang syang gumagawa ng verb o hindi sa 


pamamagitan ng pag-aydentifay sa voys ng verb. Ang voys ay nakapaluob sa 


60 


verb-forming na afiks na nasa sabjangi'v na aspek. Ayon sa mga form at 


mining ng mga afiks sa rut merong aktiv, pasiv at midel na voys. 


4.3.2.1. Aktiv 

Aktiv ang voys kapag ang aksyon ay ginagawa ng sabjek tulad ng mga 
sumusunod na halimbawa. 
a. Namangan i Hwen. ‘Kumain si Hwan.’ 
b. Gesolat ide Kulas. ‘Nagsusulat sila Kulas’ 
c. Nagkapede i anak. ‘Natutulog ang bata.” 
4.3.2.2. Pasiv 

Sa mga sentens na may pasiv na voys, walang ginagawa ang sabjek. Sa 
halip ang sabjek ang pinupuntirya at pinangyayarihan at ginagawan ng 
aksyon. Nakikita ang ganitong relasyon ng verb sa sabjek sa mga sentens na: 
a. Nagetang di i mangge. “Nabili na ang mangga.’ 


b. Pinangan ni Hwen i mangge. ‘Kinain ni Hwan ang mangga. 
c. Nabbilawen ok i lubid. ‘Nabitawan ko ang lubid.’ 


4.3.2.3. Midel 


May mga sentens na ang verb ay ginagawa ng sabjek pero ang sabjek 
din mismo ang tinatarget, pinangyayarihan at ginagawan ng aksyon ng verb. 
Bumabalandra o bumabalik sa sabjek ang ginagawang aksyon na ginagawa 
nya rin mismo. Ang ganitong klaseng verb ay di sapat at akmang tawaging 
aktiv lamang dahil ang sabjek din ang pinangyayarihan o bumabalik ang 
aksyon sa kanya. Di rin sapat at akmang tawaging pasiv kahit na ang sabjek 


ang pinangyayarihan o binabalikan ng aksyon dahil malinaw na ang sabjek 


61 


rin ang gumagawa ng aksyon. Ikinukunsider na ang ganitong verb na di 
lamang aktiv o di lamang pasiv kundi pinaghalong aktiv at pasiv na midel. 


Ang mga sumusunod na sentens ay nagpapakita ng midel na voys ng 


verb. 


a. Nagkabungguan i manganak. ‘Nagkabungguan ang mga bata.’ 
b. Gekainggitang ide. ‘Nagkainggitan sila.’ 
c. Nagpakapyon a mag-adel i maddikit. Nagpakahusay mag-aral ang 


dalaga.’ 
Sa a) ang sabjek ay isang grupo ng mga bata. Bawat isa sa kanila ay 
sabjek na nakabunggo sa alinman sa kapwa nila sabjek. Bawat isa rin sa 
Kanila ay target at pinangyarihan ng aksyon. Bumabalik ang aksyon na 


ginawa ng mga sabjek sa sabjek din mismo. Ganito rin ang nangyari sa b). 


Sa c) ang verb ay ginawa ng sabjek at ang target at ginawan ng aksyon 


ay ang sabjek din. 


4.3.3. Keys ng Verb 


Ang keys ng verb sa Tagebulos ay nangangahulugan ng relasyon ng 
verb sa sabjek kung papano ginagawa ng sabjek ang verb o kung papano 
nagagawa ang verb sa sabjek. Ang verb ang syang nagdedetermin sa 
nangyayari sa sabjek at nagagawa nito at dahil dito ay umaagri ang sabjek sa 
keys ng verb. Tignan halimbawa ang mga sentens sa baba. 


a. Ginumatang i anak. ‘Bumili ang bata. 
b. Nakigetang i anak. ‘Nakibili ang bata. 


62 


c. Nakagetang i anak: “Nakabili ang bata.’ 

Ang verb sa a), b) at c) ay pareparehong mga nasa unahan ng sabjek, 
mga predikeyt, mga aktiv, at nasa aspek na gnw. Pero magkakaiba ang keys 
nila. Sinasabi sa a) ang sinaja at ipinasyang aksyon ng sabjek. Sinasabi sa b) 
ang sinasabi sa a) saka ang aydiya ng pakikisa ng aktor sa ginagawa ng ibang 
aktor na implisit sa sentens. Samantala, sinasabi sa c) ang dalawang 
posibleng relasyon ng verb sa sabjek. Una, ang sinasabi ng verb na katulad sa 
a) saka ang aydiya ng kakayanan ng sabjek sa paggawa ng aksyon. 
Pangalawa, ang kabaligtaran ng sinasabi sa a), ang di sinaja at pinalanong 
aksyon ng sabjek. 

Ayon sa mga deyta ang mga posibleng keys ng verb ay ang mga 
sumusunod. Kasama ng bawat pangalan ng keys ang isang eksampol. 
4.3.3.1. aktor 
[Gesolat]ax [un ulittaw]axe. “Nagsusulat ang binata. 
4.3.3.2. gowl 
[Pinangan],, ni Hwen [i mangge]go. “Kinain ni Hwan ang mangga.” 
4.3.3.3. benefisyari 
[Pinakipangan]pen ni Hwen [i anak]pen. ‘Ikinain ni Hwan ang bata. 
4.3.3.4.direksyunal 
[Kinumangje;r [i beloyJair ni manganak. Pinuntahan ang bahay ng mga bata. 
4.3.3.5. lokativ 
[Pinedean] ¡oí [i beloy]iok. “Tinulugan ang bahav. 


4.3.3.6. kosal 


63 


[Pinagtaptap]xo [i maddikit] xo. ‘Pinaglaba ang dalaga." 
4.3.3.7. instrumental 
[Ioyo]ins i (pinansolatJins ko. ‘Ito ang pinansulat ko.’ 


4.3.3.8. referensya! 


[Painagsurotan]res nide [i piyon]rer a bereta. “Pinag-usapan nila ang 
magandang balita. 


4.3.3.9. resiprokal 
[Dekainggitan]res [i manganak],,;. 'Nagkainggitan ang mga bata’ 
4.3.3.10. abilitativ 


[Nakaidem]ap [i Hwen]ap ni gemit. “Nakahiram si Hwan ng gamit.’ 


4.3.3.11. aksidental 


[Nakabunggo]akxs [i Hwen]axs ni anak. “Nakabunggo si Hwan ng bata. 


4.3.3.12. partisipativ 


[Nakiidem] par [i Hwen] par ni gemit. “Nakihiram si Hwan ng gamit. 


4.3.4. Aspek 


Ang aspek ang nagpapakita ng relasyon ng kaganapan ng aksyon o 
pangyayari o kalagayan ng verb sa pagsasabi nito. Nilimit lamang ito sa 
anim. Una ay ang sabjangtiv na nagpapahayag ng hindi pa siguradong 
mangyayari. Ito ay ‘baka’ o ‘sana’ ay mangyari ang verb. Pangalawa, ang 
imperativ na mangyayari kung susundin. Ang infinitiv ay kalimitang 
nakabuntot sa verb-preys, sa ajektiv-preys, o sa nawn-preys at ang kaganapan 


nito ay dipende sa mga ito. Ang gagawin mangyayari pagkatapos ng ibang 


64 


aksyon. Ang ginagawa ay aktwal na nangyayari. At ang ginawa ay nangyari 
na at di na nangyayari ng sinasabi. Sa anim na aspek na ito, tinatavang ang 
sabjangtiv ang pinakamahalagang form dahil ito ang pinakaginagamit para 
madirayv ang ibang form ng infleksyon sa aspek. isa sa matibay na batayan 
sa pagkonsider sa sabjangtiv bilang syang pinakauna at pinakamahalagang 
form ay ang sabjangtiv form na umilok na pag naging ginawa ay nagiging 
inumilok. Gayundin, ang imperativ ay sumusunod sa sabjangtiv sa maraming 
form ng infleksyon ng verb maliban sa ilang infieksyon na walang form ang 


imperativ. 


4.3.4 1. Aspektwal na Infleksyon ng Verb 


1 —um- + “ilok ‘tawa’ 


Sab. umilok ‘tumawa’ 
Imp. umilok “tumawa” 
Inf. neilok ‘tumawa’ 
Ggwn. neilok 'tatawa' 
Gngw. geilok 'tumatawa' 


Gaw. inumilok ‘tumawa’ 


2. -Inj + pangan “kain? 


Sab. panganin ‘kainin’ 
Imp. panganin “kainin” 
Inf. papangan ‘kainin’ 
Ggwn. papangan ‘kakainin’ 
Gngw pepangan ‘kinakain’ 
Gnw. pinangan ‘kinain’ 


65 


3. —inz + witik ‘hagis’ 


Sab. witikin 'Ihagis' 
Imp.  witikin ‘thagis’ 
Inf. wewitik  “ihagis' 
Ggwn. wewitik “ihahagis” 
Gngw. pewitik “inihahagis 
Gnw. winitik ‘inihagis’ 


> 


4. —in3 + pangan “kain? 


Sab.  panganin “ikain” 
Imp. panganin ‘ikain’ 

Inf. papangan ‘ikain’ 
Ggwn. papangan “ikakain” 
Gngw. pepangan ‘ikinakain’ 
Gnw. pinangan ‘ikinain’ 


5. -an + “ilok ‘tawa’ 


Sab.  ilokan ‘tawanan’ 
Imp. ilokan ‘tawanan’ 

Inf. ilokan ‘tawanan’ 
Ggwn. eilokan ‘tatawanan’ 
Gngw. peilokan ‘tinatawanan’ 
Gnw. inilokan ‘tinawanan’ 


6. ma,- + degmak ‘dapa’ 


Sab. maddegmak ‘madapa’ 
Inf. naddegmak ‘madapa 
Ggwn. naddegmak ‘madadapa 
Gngw. nagkadegmak ‘nadadapa 
Gnw. nadegmak ‘nadapa 


66 


7 maz- + lenis ‘hnis’ 


Sab. mallenis 
Inf. nallenis 
Ggwn. nallenis 
Gngw. nagkalenis 
Gnw. nalenis 


8. ma3- + but 'tapon” 


Sab. mabut 

Inf. mabut 
Ggwn. nabobut 
Gngw. nagkabobut 
Gnw. nabut 


‘malinis’ 
‘malinis’ 
‘malilinis’ 
‘nalilinis’ 
‘nalinis’ 


‘maitapon’ 
‘maitapon’ 
‘maitatapon 
‘naitatapon’ 
‘naitapon’ 


9 


9. mag- + surot ‘salita’ 


Sab. magsurot “magsalita 
Imp. magsurot ‘magsalita’ 
Inf. gesurot ‘magsalita’ 
Ggwn. gesurot ‘magsasalita’ 
Gngw. gesurot ‘nagsasalita’ 
Gnw  nagsurot ‘nagsalita’ 


10. mang- + idem ‘hiram’ 


Sab. mangidem 
Imp. mangidem 
Inf. nengidem 
Ggwn. nengidem 
Gngw. gepangidem 
Gnw. nangidem 


[4 


6 


“manghiram” 


‘manghiram’ 
manghiram’ 
manghihiram’ 
‘nanghihiram’ 
‘nanghiram’ 


67 


11 maka- + idem ‘hiram’ 


Sab. makaidem ‘makahiram’ 
Inf nakaidem 'makahiram' 
Ggwn. nakaidem ‘makakahiram’ 
Gngw. dekaidem ‘nakakahiram 
Gnw. nakaidem ‘nakahiram’ 


12. maki- + pangan ‘kain’ 


Sab. makipangan ‘makikain’ 
Inf. nekipangan ‘makikain’ 
Ggwn. nekipangan ‘makikakain’ 
Gngw. gekipangan ‘nakikakain’ 
Gnw. nakipangan “nakikain” 


13. pa- + idem ‘hiram’ 


Sab. paidem “pahiram” 
Imp. paidem ‘pahiram’ 
Inf. peidem ‘pahiram’ 
Ggwn. peidem ‘pahihiram’ 
Gngw pepaidem ‘pinahihiram’ 
Gnw pinaidem ‘pinahiram’ 


14. pag- + taptap ‘laba’ 
Sab pagtaptap “1paglaba/paglabahin 


imp. pagtaptap “Ipaglaba/paglabahin 
Inf. pagtaptap “Ipaglaba/paglabahin 


68 


Ggwn. pepagtaptap ‘ipaglalaba/paglalabahin’ 
Gngw. pepagtaptap ‘ipinaglalaba/pinaglalaba 
Gnw. pinagtaptap ‘ipinaglaba/pinaglaba’ 


? 


15. pang- + punas ‘punas’ 


Sab. pangpunas ‘pangpunas/ipangpunas’ 
Imp.  pangpunas ‘pangpunas/ipangpunas’ 
Tnf. pangpunas ‘pangpunas/ipangpunas’ 


Ggwn. pangpunas ‘pangpupunas/ipangpupunas’ 
Gngw. pepangpunas 'pinangpupunas/ipinangpupunas'” 
Gnw. pinangpunas “pinangpunas/ipinangpunas' 


16. paki- + pangan “kain? 


Sab.  pakipangan “pakikain/ikain' 

Imp.  pakipangan ‘pakikain/ikain’ 

Inf. pekipangan ‘pakikain/ikain’ 

Ggwn. pekipangan ‘pakikikain/ikakain’ 
Gngw. pepapakipangan ‘pinakikikain/ikinakain’ 
Gnw. pinakipangan ‘pinakikain/ikinain’ 


17 ka- + pyon ‘buti’ 


Sad. kapyon “Ikabuti' 

Inf. kepyon “Ikabuti 
Ggwn. kepyon ‘ikabubuti’ 
Gngw. gekapyon ‘ikinabubuti’ 
Gnw. kinapyon ‘ikinabuti’ 


18. mappa¡- + sale ‘sale’ 


Sab. mappasale 'mapasali' 
Inf. nappasale “mapasali” 
Ggwn. nappasale 'mapapasali 
Gngw nagkappasale ‘napapasali 
Gnw. napasale ‘napasali’ 


69 


19. mappa>- + adde ‘dala’ 


Sab.  mappaadde ‘maipadala’ 
Inf. nappaadde “maipadala 
Ggwn. nappaadde ‘maipapadala’ 
Gngw. nagkapaadde 'naipapadala' 
Gnw. napaadde ‘naipadala’ 


20. mapag- + taptap ‘laba’ 


Sab. gmapagtaptap  ‘maipaglaba’ 
Inf. napagtaptap ‘maipaglaba’ 
Ggwn. napepagtaptap ‘maipaglalaba’ 
Gngw. nagkapagtaptap ‘naipaglalaba’ 
Gnw. napagtaptap “naipaglaba” 


21. mapang- + lagedi ‘lagari’ 


Sab. mapanglagedi “maipangiagari" 
Inf. napanglagedi ‘maipanglagarl’ 
Ggwn. napanglagedi “maipanglalagar1” 
Gngw. nagkapanglagedi "naipanglalagari 
Gnw. napanglagedi 'naipanglagari” 


22. magpa- + geang ‘utang’ 


Sab. magpagetang ‘magpautang’ 
Imp. magpagetang ‘magpautang’ 
Inf. gepagetang ‘magpautang’ 
Ggwn. gepagetang ‘magpapautang’ 
Gngw gepagetang ‘nagpapautang’ 
Gnw. nagpagetang ‘nagpautang’ 


23. magpang- + abi ‘gabi’ 


Sab. magpang-abi “magpanggabi' 
Imp. magpang-abi ‘magpanggabi’ 


Inf. gepang-abi ‘magpanggabi’ 
Ggwn. gepang-abi 'magpapanggabi' 
Gngw. gepang-abi “nagpapang gabi" 


Gnw. nagpang-abi 'nagpanggabil” 


70 


24. magka- + anak ‘anak’ 


Sab. magkaanak 
Inf. gekaanak 
Ggwn. gekaanak 
Gngw. gekaanak 
Gnw. nagkaanak 


6 


6 


6 


6 


magkaanak’ 
magkaanak’ 
magkakaanak’ 
nagkakaanak’ 


‘nagkaanak’ 


25. makapag- + adel “aral” 


Sab. makapag-adel 
Inf. makapag-adei 
Ggwn. nakapag-adel 
Gngw. gekapag-adel 
Gnw. nakapag-adel 


26. makipag- + gewes 


“makapag-aral' 
‘makapag-aral’ 
‘makakapag-aral’ 
‘nakakapag-aral’ 
‘nakapag-aral’ 


“laro? 


Sab makipaggewes ‘makipaglaro’ 
Imp. makipaggewes ‘makipaglaro’ 
Inf. nekipaggewes ‘makipaglaro’ 
Ggwn. nekipaggewes ‘makikipaglaro’ 
Gngw. gekipaggewes ‘nakikipaglaro’ 
Gnw. nakipaggewes ‘nakipaglaro’ 


27 magpaka- + benal ‘banal’ 


Sab. magpakabenal ‘magpakabanal’ 
Imp. magpakabenal ‘magpakabanal’ 
Inf. gepakabenal “magpakabanal” 
Ggwn. gepakabenal “magpapakabanal' 
Gngw gepakabenal ‘nagpapakabanal’ 
Gnw. nagpakabenal “nagpakabanal' 
28. mag- + ilok “tawa” + -an 

Sab.  mag-elokan ‘magtawanan’ 

Imp. mag-elokan ‘magtawanan’ 

Inf. geelokan ‘magtawanan’ 


71 


Ggwn. geelokan ‘magtatawanan’ 
Gigw. geelokan ‘nagtatawanan’ 
Gnw. nag-elokan ‘nagtawanan’ 


29. ma- + bilaw ‘bitaw’ -an 


Sab. mabbilawan ‘mabitawan’ 
Inf. nabbilawan ‘mabitawan’ 
Ggwn. nabbilawan ‘mabibitawan’ 
Gngw. nagkabbilawan ‘nabibitawan’ 
Gnw. nabbilawan ‘nabitawan’ 


30. pa- -idem ‘hiram’ +-in 


Sab.  paidemin ‘pahiramin’ 
Imp. paidemin ‘pahiramin’ 
Inf. peidem ‘pahiramin’ 
Ggwn. peidem ‘papahiramin’ 


Gngw. pepaidem ‘pinpaahiram’ 
Gnw. pinaidem ‘pinahiram’ 


31. pag- + adel “aral” + -in 


Sab. pag-adelin ‘pag-aralin’ 
Imp. _ pag-adelin ‘pag-aralin’ 
Inf. pepag-adel ‘pag-aralin’ 
Ggwn. pepag-adel ‘pag-aaralin’ 
Gngw. pepapag-adel ‘pinag-aaral’ 
Gnw. pinag-adel ‘pinag-aral 


32. ka + surot ‘usap’ + -in 


Sab. kasurutin ‘kausapin/kausap’ 
Imp. kasurutin “kausapin/ 
Inf. kakasurot ‘kausapin/kausap’ 


Ggwn. kakasurot “kakausapin/kakausap” 
Gngw. pekasurot ‘kinakausap/kinakausap’ 
Gnw. kinasurut ‘kainausap/kinausap’ 


I2 


33. ka- + inggit “inggit” + -an 


Sab. kainggitan kainggitan' 
Imp. kainggitan kainggitan’ 

Inf. keinggitan kainggitan’ 
Ggwn. keinggitan kakainggitan’ 
Gngw. pagkeinggitan kinakainggitan’ 
Gnw. kinainggitan kinainggitan’ 


34. pag- + ade! “aral” + an 


Sab. pag-adelan ‘pag-aralin’ 
Imp. pag-adelan ‘pag-aralin’ 
Inf. pepag-adelan ‘pag-aralin’ 
Ggwn. pepag-adelan ‘pag-aaralin’ 
Gngw pepapag-adelan ‘pinag-aaral’ 
Gnw. pinag-adelan ‘pinag-aral 


35. pa- + adde ‘daia’ + -an 


Sab. paaddean ‘padalhan’ 
Imp. paaddean ‘padalhan’ 

Inf. paaddean ‘padalhan’ 
Ggwn. paaddean ‘padadalhan’ 
Gngw. pepaaddean ‘pinapadalhan’ 
Gnw. pinaaddean ‘pinadalhan’ 


36. paki- + adde ‘dala’ +-an 


Sab pakiaddean ‘pakidalhan’ 
Imp. pakiaddean ‘pakidalhan’ 
Inf. pekiaddean ‘pakidalhan’ 
Ggwn. pekiaddean ‘pakikidalhan’ 
Gngw pepakiaddean “pinakikidalhan” 
Gnw. pinakiaddean ‘pinakidalhan’ 


37 pang- + bol ‘hawak’ +-an 


Sab. pangboian ‘panghawakan’ 
imp. pangbolan ‘panghawakan 


3 


Inf. pangbolaií “panghawakai 


Ggwn. pangbobolan ‘panghahawakan’ 
Gngw. pepangbolan ‘pinanghahawakan’ 
Gnw. pinangbolan “pinanghawakan” 


38. de- + pusu ‘puso’ +-in 


Sab. depusuin ‘isapuso’ 
Imp. depusuin ‘isapuso’ 

Inf. gedepusu ‘isapuso’ 
Ggwn. gedepusu ‘isasapuso’ 
Gngw pedepusu ‘isinasapuso’ 
Gnw. dinepusu “Isinapuso' 


39. mappaki- + surot “usap +-an 


Sab. mappakisurotan “mapakiusapan” 
Inf. nappakisurotan “mapakiusapan” 
Ggwn. nappakisurotan “mapapakiusapan' 
Gngw. nagkappakisurotan “napapakiusapan” 
Gnw. nappakisurotan ‘napakiusapan’ 


40. magka- + bunggu ‘bunggo’ +-an 


Sab. magkabungguan ‘magkabungguan’ 
Inf. gekabungguan ‘magkabungguan’ 
Ggwn. gekabungguan ‘magkakabungguan 
Gngw. gekabungguan “nagkakabungguan" 
Gnw. nagkabungguan  “nagkabungguan' 


9 


41. makipag- + solat “sulat” + -an 


Sab. makipagsolatan “makipagsulatan” 
Imp. makipagsolatan “makipagsulatan” 
Inf. nekipagsolatan 'makipagsulaian' 
Ggwn. nekipagsolatan “makikipagsulatan' 
Gngw. gekipagsolatan 'nakikipagsulatan' 
Gnw nakipagsolatan ‘nakipagsulatan’ 


14 


4.3.4.2. Morfosintaktik na rul ng infleksyon ng verb 


Narito ang pagdidirayv ng mga form ng verb sa aspek mula 


PP 


r+ -in kivi + sab pe- + sab sab + -in- 
-in > O -in> 0 


sabjangktiv. 


-in 50 


15 


sa 


TSAPTER 5. SAMARI, KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON 


5.1. Introdaksyon 


Ang tisis na ito ay isang pag-aaral tungkol sa gramatikal na iskets ng 
Tagebulos, ang wikang sinasalita ng mga Dumagat sa baybayin ng Matawe, 
Dinggalan, Aurora. Layunin ng tisis na ito na makapagbigay ng analisis 
tungkol sa fonoloji, morfoloji, at sintaks ng wikang ito base sa obserbasyon, 
aveylabol na deyta at pag-aaral sa wika. Inaasahan na makakapagkontribyut 
ito sa patuloy na pag-aaral sa mga katutubong wika dito sa ating bansa. 
Ginamit sa fonoloji ang jenerativ na fonoloji base sa mga libro tungkol dito 
lalong lalo na ang libro nila Chomsky at Halle na “The Sound Pattern of 
English” Ginamit sa morfoloji ang tradisyunal na pag-aaral at idinagdag ang 
sariling analisis ng risertser hinggil sa infleksyon ng verb sa aspek. Ginamit 


sa sintaks ang resulta ng analisis ni Constantino sa maraming wikang 


katutubo dito sa Pilipinas at ang jenerativ na sintaks. 


5.2. Fonoloji 


Ang wikang pinag-aralan ay may limang vawel, dalawang semivawel at 
labing-anim na kensonant. Bawat tunog ay binigyan ng diskripsyon. May 
walong difteng. Ang silabol ay may istraktsur na (K)KV(K). Ang tatlong 
pinakahuling vawel lang ang pinapangalanan. Ultima ang huling silabol. 
Penultima ang bago ang huli at antepenultima ang bago ang penultima. Ayon 


sa jenerativ na fonoloji ang bawat tunog ay binubuo ng magkakasamang 


76 


distingktiv-fitsur at ang kaibhan ng isang tunog sa ibang tunog ay dahil sa 
kaibhan nito sa isa o higit pang distingktiv-fitsur. Labintatlong distingktiv- 
fitsur ang ikinunsider na mahalaga sa pag-aaral. Ang mga ito ay konsonantal, 
sonorant, silabik, voys, glotal, labya!, greyv, rawnd, palatal, koronal, 
antiryor, istraydent, hay, bak, nasal, kontinyuwant, lateral, deleyd-rilis, low, 
lengt, aksent, akyut, at tens. Ang pagkakaron ng distingktiv-fitsur ng tunog 
ay sumisimbolo sa sayn na ‘+’, at ang pagkawala nito sa tunog ay 
sumisimbolo sa Ang sayn ay itinatabi sa kaliwa ng pinaigsing pangalan 
ng distingktiv-fitsur. Ang proseso ng pagbabago ng tunog ay nagsisimula sa 
fonolojikal na representasyon. Dito umaaplay ang una at huling fonolojikal 
na rul sa pagdidirayv ng fonetik na representasyon. Ang maraming 
pagbabago ng mga tunog sa wika ay nakita sa nagbabago ng tunog ng salitang 
‘eyen’ pag katabi ng tunog ng isang salita, sa pag-afiks sa mga partikular na 
istem o rut ng tunog ng mga piling afiks tulad ng verb-forming na safiks na — 
ino —an, ng infiks na —ulu-, ng nawn-forming na safiks na -an, ng prefiks na 
pang-, ng infiks na —um-, ng verb-forming na prefiks na maka-, at ng ajektiv- 
forming na prefiks na ma-. Ang pagbabago ng tunog ay maaaring alinman sa 
mga sumusunod. Una ay sa pagkawala ng glotal na tunog na may pinaikling 


fonolojikal na rul na: 


[+glo] > 0 / [+kns] . 
-knt 


O kaya'y sa rul na: 


[+glo] > 0/{[-kns]  [-kns] 
-knt 


T7 


Pangalawa, sa pagkawala ng le na inirerepresent ng alinman sa dalawang rul 
na ito: 
[:] > 0/ [aks] [pal] 
[:]>O/ __ [*kns];. 
Pangatlo, sa pagbaba ng vawel na may rul na: 
[tha] > [tlo]/ __ [tlo]. 
Pang-apat, sa pagkawala ng aksent na may rul na: 


[aks]. 


[+aks]a/p > O 


Panlima, sa nasalisasyon na may rul na alinman sa mga sumusunod: 


[tna | > [+na]/ [+lab] 
+kor +lab 

> [+na]/  [+ba] 
+ba 

[+na | > [+tna]/ . [+kor] 
+ba +kor 


> [+tna]/ (lab) 
tijab 


[-na] > [+naj / [4na] . 
Pang-anim, sa pagiging gre ng vawel na may rul na: 


(tak) > [+gre] / [+gre]___ 
-kns -kns +kns 


[tgre] > [+ak] / ___[+gre]. 
-kns -kns -kns 


Pampito, sa pagiging le ng vawel na may rul na: 
[+lo] > [ ] / [Hlo] _. 


+ak tak 
+aks 


78 


Pangwalo, sa pegkawala ng tunog na [y] na may rul na: 


[tak] >O0/[+ak] Hak). 


+kns -kns -kns 
+pal 
Pangsyam, sa pananatili ng aksent o ng aksent at le na may rul na: 
[+aks] > [+aks] fo 
[+aks] > [+aks] / Ens] 
+le +le 
Pangsampu, sa metatisis ng lateral na konsonant ng salitang ‘ulu’ at ng 


reduplikeyted na konsonant ng rut na may rul na: 
[-lat] [Flat] > [+lat] [-lat]/ —[-lat]. 


tak tak tak 
+son +son +son 


Panglabing-isa, metatisis ng [+aks]p at [-aks], na may rul na: 


[#aks], [-aks]u > [-aks], [taks]y / 08, bekas 


Panlabingdalawa; pagiging gre ng konsonant na ak na may rul na: 
[tak] > [+gre] / [tgre]___[tgre]. 


+kor +ba +ba +ba 
+son -son -kns -kns 


Panlabingtatlo, sa pananatili ng glotal na tunog na may rul na: 


[+glo] > 0 / [+kns] < (a) 
-knt 
> [+glo] / [-kns]___. (b) 
-knt 


I*glol > [glo] / [-kns] . 


79 


-knt -knt 
Panglabing-apat, sa pagdaragdag ng aksent na may rul na: 
[-aks], > [+aks], /[+aks], . 


Panglabinglima, paglipat ng Ka sa ibang silabol na may rul na: 


[+kns]2p > [+kns]¡u / [+glo] > 0. 
-knt 


Panlabing-anim, sa pagkakaron ng le ng vawel pag may aksent at open ang 


silabol na may rul na: 


[-le] > [+le] / [taks Jop. 
-kns 


Panglabingpito, sa pagkakaron ng le ng vawel dahil sa impluwensya ng le ng 


katabing vawel. Ito ay may ru! na: 


[-le] > [tHle]/. [le] 
taks 


Panglabingwalo, sa pag-iisa ng magkamukang konsonant dahil sa pagkawala 


ng isa na may rul na: 


[tna] >0/  [+na]. 
Panglabingsyam, sa pagiging isa ng magkamukang vawe! dahil sa pagkawala 
ng una na may rul na: 
[+gre] >0/ [#gre] 
+aks 


+le 


[-kns]> O0/ [-kns]. 
tak tak 


80 


+le 


Panghuli, sa reduplikeysyon ng K; ng rut na may rul na: 


0 > [+kns]lr /_ f*knsliar. 


5.3. Morfoloji 


Ang pagbubuo ng mga salita na binigyan ng pag-aaral ay ang 
pagbubuo sa pamamagitan ng afiks para makabuo mga kompleks na nawn, 
verb, ajektiv, pronawn, artikel, at preposisyon. Tinangkang magbigay ng 
kahulugan sa bawat afiks. Para sa nawn ginamit ang mga sumusunod na 
prefiks sa rut: ka-, pag-, pa-, pang-, mag-, tig-, tage,, at tage, at ang mga 
sumusunod na safiks: -an, -in. 

Sa pagbubuo ng verb ginamit ang mga prefiks na ma-, mag-, mang-, 
pa-, pang-, ka-, maka-, maki, paki, at ang infiks na -um- at —ulu-, at ang 
mga safiks na —an, in;, at in». Sa pagbubuo ng ajektiv ginamit ang mga 
prefiks na ma-, maka-, mig-, mage-, make-, at ang infiks na —ulu-. 

Ang pronawn ay maigugrupo sa personal, dimonstrativ, at interogativ. 
Maigugrupo ang mga personal na pronawn sa nominativ na nabubuo sa 
pamamagitan ng definitayser at ng rut. Ang mga jenitiv na personal na 
pronawn ay nabubuo sa pamamagitan ng form ng nominativ at ng syort-form 
ng ni-. Ang mga lokativ/posesiv ay nabubuo sa pamamagitan ng nominativ na 
form at ng syort-form ng de- Ang mga dimonstrativ na pronawn ay 
nominativ, jenitiv, lokativ, posesiv, at komparativ Nabubuo ang nominativ 


na mga form sa tulong ng artikel at ng rut. Nabubuo ang mga jenitiv na 


81 


pronawn sa tulong ng nominativ at syort-form ng ni-. Nabubuc ang mga 
lokativ/posesiv sa pamamagitan ng nominativ na form at ng syort-form ng 
prefiks na de-. Ang mga komparativ na form ay nabubuo sa tulong ng mga 
nominativ na form at ng prefiks na mage-. Ang mga interogativ na pronawn 
ay may mga plural na form na nabubuo sa pamamagitan ng pag-infiks ng 
—ulu- maliban sa mageanu na walang plural na form. 

Ang kevsmarker ay dalawa: artikel at preposisyon. Nabubuo ang plural 
form ng artikel at preposisyon sa pamamagitan ng safiks na -de. Sa singgular 
na nominativ na form ang artikel ay inaalterneytan ng un, gayundin sa jenitiv 


na form na inaalterneytan ng nun. 


5.4. Sintaks 


Ang kahusayan sa wika ay nakikita sa kakayahang magbuo ng mga 
freys at sentens na ayon sa mga rul ng sintaks sa Tagebulos. Nagsisimula ang 
pagbubuo ng sentens sa pagbubuo ng iba’t-ibang freys. Ang mga freys ay 
verb-preys (VP), nawn-preys (NP), ajektiv-preys (AjP), adverb-preys (AdP), 
preposisyon-preys (PP), definitayser-preys (DP) komplimentayser-preys 
(KomP), at negeysyon-preys (NegP). 

Ang sentens ay maaring simpol, kompawn o kompleks. Ang simpoi na 
sentens ay maaring predikativ o nampredikativ Ang predikativ na sentens ay 
definit, indefinit o sitweysyunal. Ang nampredikativ na sentens ay 
eksistensyal, mitsurolojikal, temporal o diskriptiv. Ang kompawnd na sentens 


ay nabubuo sa tulong ng konjangsyon na koordineyting, samantalang ang 


82 


komp'eks na sentens ay nabubuo sa tulong ng mga subordineyting na 
konjangsyon o dependent na klos. 

Ang verb ay kailangang umagri sa namber ng sabjek sa ilang 
infleksyon. Ang verb ay may voys na aktiv, pasiv o midel. Ang voys na aktiv 
ay nagsasabi na ang sabjek ang gumagawa ng aksyon. Ang voys na pasiv ay 
nagsasabi na ang sabjek ay hindi ang syang gumagawa sa aksyon. Ang voys 
na midel ay nagsasabi na ang sabjek ang gumagawa at tumatanggap ng 
aksyon. Ang keys ng verb ay aktor, gowl, benefisyari, direksyunal, lokativ, 
kosal, instrumental, referensyal, resiprokal, abilitativ, aksidental, at 
partisipativ Sa aspek ang verb, mayrong sabjangtiv, imperativ, infinitiv, 
gagawin, ginagawa, at ginawa. Kamuka ng imperativ ang sabjangtiv sa lahat 
ng form maliban sa mga infleksyon na walang imperativ na form sa 
infleksyon. Ikinukunsider na ang sabjangtiv ang pinakaunang form na 
pinanggagalingan ng ibang form ng aspek sa pamamagitan ng mga 


morfosintaktik na rul. 


5.5. Kongklusyon at Rekomendasyon. 

Sa pag-aaral na ito, naipakita ang iba't-ibang proseso ng pagbabago ng 
mga tunog, ang mga afiks na ginagamit sa pagbubuo ng mga kompleks na 
salita, at ang iba'-ibang paraan ng pagbubuo ng mga sentens sa wikang 
Tagebulos. Kompara sa Tagalog, may pagkakaiba ang Tagebulos dito sa 
proseso ng pagbabago ng mga tunog. Sa halip na pagbaba ng /i/ sa [e] at ng 


/u/ sa [o] ang Tagalog ay may pagtaas ng /e/ sa [i] at ng /o/ sa [u]. Merong 


83 


pagkakatula2 ang Tagebulos sa “agalog sa pagbabago ng /n/ sa [m] at [n]. 
Magkamukha halos ang afiks ng Tagalog at Tagebulos sa sabjangtiv na aspek 
pero magkaiba sa gagawin at ginagawa na aspek. Maraming pagkakatulad sa 
pagbubuo ng mga sentens, pero may pagkakaiba sa negeysyon-preys na wala ng 
komplementayser na ‘a’ 

Tsalenjing at interesting pag-aralan ang wikang ito. Maraming pang 
magagawang analisis lalo na sa infleksyon ng verb sa aspek at sa keys ng 


verb, sa mga keys-marker, at sa mga pronawn. 


84 


BIBLYOGRAFI 


Bloomfield, Leonard. 1917 Tagalog Texts with Grammatical Analysis. 
Urbana: University of Illinois. 


Chomsky, N and Halle, M. 1968. The Sound Pattern of English. New York: 
Harper and Row 


Chomsky, Noam. 1965. Aspects to the Theory of Syntax. Cambridge: MIT 
Press. 


MH . 1966 (1957). Syntactic Structures. Janua Linuarum, no. 4. 
The Hague: Mouton. 


1972. Language and Mind. enl. ed. New Yord: Harourt 


—— PP Y Y € — Y uo —— — 


Brace Jovanovich. 


Constantino, Ernesto A. 1965 The Sentence Pattern of Twenty-six Philippine 
Languages. Lingua 15.560-613. Amsterdam: North Holland. 


MID 1970 The Deep Structures of the Philippines 
Languages. Quezon City: Otto John Sheerer Research Center for Philippine 
Languages and the Philippine Linguistics Circle, UP 

1998. Current Trends in Philippine Linguistics. 
FFIN 1999 The Contemporary English-Filipino 
Dictionary Ouezon City: EAC Center for Philippine Languages. 


Cruz, Emilita L. 1971. Subcategorization of Tagalog Verbs. MA Thesis. 
University of the Philippines. 


Freiden, Robert. 1992. Foundation of Generative Syntax. Cambridge: MIT 
Press. 


Jakobson, R., Halle, M. 1971 Fundamentals of Language. 2"° rev.ed. Janua 
Linguarum Series Minor 1. The Hague: Mouton. 


85 


Lasnik, Howard with Depiante and Arthur Stepanov 2000 Syntactic 
Structures Revisited: Contemporary Lectures on Classic Transforma tional 
Theory Cambridge. MIT Press 


Macleod, Thomas The Phonemes of Umnay Dumagat. Paper na hindi 
napablis 


Manueli, Maria Khristina. 2000 Gramatikal na Iskets Wikang Kinaray-a MA 
Thesis University of the Philippines 


O Grady, W., Dobrovolksy, M. Katamba, F Contemporary Linguistic 
Analysis An Introduction London Longman 


O’Grady, W and Dobrovolksy, M. 1996. Contemporary Linguistic Analysis: 
An Introducation. 3™ edition. Toronto: Copp Clark. 


Otanes, F Schachter, P 1972. Tagalog Reference Gramar Berkeley: 
University of California Press 


Ramos, T and Cena, R. 1990 Modern Tagalog Grammatical Explanations 
and Exercises for Non-native. Honolulu: University of Hawaii Press 


Ramos, T and De Guzman, V 1971 Tagalog for Beginner Honolulu 
University of Hawaii Press 


Savella, Ma. Theresa. 1997 Gramatikal na Iskets ng Casiguran 
Dumagat. MA Thesis University of the Philippines 


Balarila ng Wikang Pambansa. Edisyon. Maynila. Kawanihan ng Wikang 
Pambansa. 


86 


